Okukowoola eri 
Obulongoofu 







Nayki ki Da'wat 


Okukowoola eri Obulongoofu 



Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-S 
Founder of Dawat-e-Islami, ‘Allamah aulana 


Muhamm 




Attar 


zavi Sviji 


<*> 


ZJ. 'cuts Lied into cjCitqa.ru. LL 


l 2lL 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 



Okukowoola eri Obulongoofu 

Enziwuunula mu Luganda eya ‘Nayki ki Da’wat’ 

♦ 

All Rights Reserved 

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah 


No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any 
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the 
prior written permission of Maktaba-tul-Madinah. 


1 st Publication: Rabi’-ul-Awwal, 1438 AH (December, 2016) 

Translated by: Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Publisher: Maktaba-tul-Madinah 

ISBN: 

Quantity: 


Sponsorship 

Please feel free to contact us if you wish to sponsor the printing of a religious book or a 
booklet for the Isal-e-Sawab of your deceased family members. 

Maktaba-tul-Madinah 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah - Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, 
Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

ts. E-mail: maktabaglobal@dawateislami.net - maktaba@dawateislami.net 
0) Phone: +92-21-34921389-93 
H Web: www.dawateislami.net 


www.dawateislami.net 




Ill 


'Jww* ^_C- ^ ^ ^ _* (^2 ^-^-A-JlJ\ OJ 0w*-^C-5\ 

\«L*.j_J\ cr^-J- 5 ' ^J-N ok4_L\ £_* aJjL sjJ.U oJL;lid 


E Duwa Y’okusoma Ekitabo 


Soma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna eky’eddiini oba omusomo 
gwonna ogw’eddiini. Kino kijja kukusobozesa okujjukira byonna byosomye: 



) 




JbU-l fi \J dJd^3 ulc. 


Ot 


vuvi/uunula 


Ayi Allah Js-sS*- owekitiibwa, Tuggulirewo olujji I’wokumanya n’okutegeera, era obe 
n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. Mazimaddala Ggwe asinga ekitiibwa, era 
wasukkuluma! 

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 


N.B: Saalira Nabbi |P nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga ojimalirizza. 


www.dawateislami.net 





IV 


<«L*.jJ\ q-L»-JJ\ aJJ\^_i_; ^jJ\ 0 Llij\^ dJjL IjJ-li 


Entaandikwa 

-- 


Rasul Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa Jd 3 jus 1A1 J* yagamba, ‘Ku lunaku 
lw’enkomerero, [abantu ba] Ummah yange bajja kubeera bangi okusinga aba ba Nabbi 
abalala bonna.’ (Sahih Muslim, pp. 128, Hadees 331) 

Ng’annyonnyola Hadees eno, omunnyonnyozi omukenkufu amanyiddwa ennyo Mufti 
Ahmad Yar Khan dtss Ji\ 4af* yagamba: Wajja kubaawo ennyiriri 120 ez’abantu b’omu 
Jannah ate nga 80 mu zzo zijja kuva mu Ummah ya Nabbi Omwagalwa Muhammad 
Mustafa ate 40 zijja kuva mu z’aba Nabbi abalala jSjLaJI 

(JamV Tirmizi, vol. 4, pp. 245, Hadees 2555) 

Mufti ow’ekitiibwa yayongera nagamba, ‘Nga Nabbi Ow’ekitiibwa 4'^ J* 

JUs ye kabaka w aba Nabbi bonna balala v&ublAlii h^, Ummah ye nayo ye Kabaka wa 
Ummah zonna endala.. 


Obukadde n’obukadde obw’okwebaza budde eri Allah 2U-:A eyatutoonda nga tub baantu 
ate natufuula abasiraamu okuva mu Ummah Nabbi we Omwagalwa era Ow’emikisa 
JU» ajb Jta ati J*. Ezimu ku nsonga ez’obunene n’obuwanguzi, ekitiibwa n’etuttumu, 
okusitulwa n’okuwaanibwa okwaweebwa Ummah eno ku nsi ne mu Akhirah nga kuva 
eri Allah Jk-sA kiri nti Ummah eno etuukiriza ekiragiro ekya ^ -AjjAdk y>\ (i.e. 
okukowoola eri obulongoofu n’okuziyiza ebibi)’. Wano waliwo ayaa eya 110 eya Surah 
Aal-e-‘Imran, ekitundu 4 n’enzivunnula yayo okuva ku lupapula 129 olw’ekitabo Kanz- 
ul-Iman ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya 
Dawat-e-Islami. Allah JksA agamba: 


dLL) j o-c- ' 


,9 „ 

A dJA 




www.dawateislami.net 





Okukowoola eri Obulongoofu 


V 


Mmwe abasing obulungi mu bibinja byonna ebyaali bajjiddwa okuva mu bantu - 
mulagira okukola ebirungi ate nemuziyiza ebibi era mukkiriza mu Allah. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 4, Surah Aal-e-‘Imran, Ayah 110) 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Buli musiraamu mubulirirzi - kabeera mumanyi 
oba muyizi, Imam wa Masjid oba Muazzin, Murshidi oba Mureedi, omusuubuzi oba 
omuguzi, omukozi oba akozesa, akola mu yaafeesi oba apakasa, omufuzi oba omukopi - 
kabeere ng’akola mulimu ki kabeera wa ddaala ki mu bantu, alina okugenda mu maaso 
n’okusasaanya Sunnah, ‘okukowoola eri obulongoofu’ abantu bawangala nabo oba 
bakola nabo. Alina okulafubana okukola omulimu guno omunene ne Niyyah ennungi 
okusanyusa Allah j«A ng’akozesa obusobozi bwe bwonna bwalina mu ngeri esingayo 
okubeera eyawaggulu. 

Eky’ennaku, abasiraamu b’ennaku zino babadde banafu nnyo mu kukola omulimu guno 
ogwa Madani ogwetagisibwa ennyo. Okusobola okufuula obunafu buno bufuukemu 
obwagazi bw’okukola ennyo, Dawat-e-Islami, ekibiina ky’ensi yonna ekitali kya 
byabufuzi ekisomesa Quran ne Sunnah, emaze okutabdikawo emitenedera egikolera 
ddala ng’etegeka Ijtima’aat ezagazisa e Sunnah, Madani Qafilah, okulambuula ekitundu 
okukowoola abantu eri obulongoofu, emisomo gya Madani Tarbiyyat, emisomo gya 
Fard ‘Uloom, Madani Channel ne Dars okuva mu Faizan-e-Sunnat etc. Ku lw’okusaasira 
kwa Allah JmA, emiryango ettaano egya Faizan-e-Sunnat, i.e. (i) Emikisa gya Ail (ii) 
Empisa z’obusiraamu ez’okulya (iii) Obulungi bw’enjala (iv) Emikisa gya Ramadan and 
(v) Okugeya - kkookolo w’embeera zaffe, kati gifulumye. Mu mikono gyaffe kati mwe 
muli omulyango ogw’omukaaga ‘Okukowoola eri obulongoofu’ ogulimu obulungi 
n’omuwendo ogw’obunya ‘okukowoola eri obulongoofu’ n’obubi obw’okukireka. (Guno 
omulyango munene nnyo. Nnina ekigendererwa eky’okuwandiika ku misomo 
egy;enjawulo nga ebyafaayo by aba Nabbi vis-fe £AA okwewaayo okwakolebwa ba 
Sahaba Ab’emikisa mu ‘kukowoola eri obulongoofu’, ‘okukowoola eri obulongoofu’ nga 
kuyitira mu Karamah [i.e. ebyamagero by aba Wali], ‘okukowoola eri obulongoofu’ nga 
kuyita mu mabaluwa, ‘okukowoola eri obulongoofu’ oluvannyuma lw’okufa n’ababulirizi 
abavubuka etc. Okufa kuyinza okujja essaawa yonna. Nsaba Allah Js-sA ateeke omukisa 
gwe ku Madani Majlis ‘Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah era agikuume’! Kulaama kwanga nti 
Majlis egende mu maaso okuwandiika ku misomo egyo n’oluvannyuma lw’okufa 
kwange, era bagiteeke mu Faizan-e-Sunnat.) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


VI 


Ekitabo kino kirimu ayaa za Quran 125, ebigambo 249 ebya Nabbi Omutukuvu 
ebyafaayo ebibulirira 113, ebyafaayo bya Madani 51 nenkumi z’enkumi 
ez’ebimuli bya Madani ku misomo egy’enjawulo. Ku lw’okusaasira kwa Allah JmA, 
nnina essuubi nti ekitabo kino kijja kwongera n’okukumakuma obwagazi bw’okukola 
omulimu gwa Madani ‘ogw’okukowoola eri obulongoofu’ mu b’oluganda ne bannyina 
abasiraamu. Tugezezzaako nnyo nga bwetusobola okujjamu ensobi n’obumogo 
obuyinza okubeera mu kitabo kino. Ba Mufti ba ‘Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat’ eya 
Dawateislami nabo bakikebedde nebakitunuulira mu ndaba eya Shar’i. Negendereza 
nnyo bwekituuka ku kukola ensobi. Ajv- njagala nnyo ebitabo byange n’obutabo 

bwange wamu ne Qaswiidah zange (ebitontome) bikeberebwe abamanyi nga tebinnaba 
kufuluma ku lw’okutya nti ennamula enfu bwefulumizibwa abantu nebagikolerako, 
nnyinza okuvunaanwa ku lunaku olw’enkomerero, JAv- Jji sUi. Mwattu, tukoze kyonna 
kyetusobola naye okuberawo kw’ensobi tekuyinza kusulibwa kulagibwa nti tekuliiwo 
ddala. Nolw’ekyo, bwosangamu ensobi yonna eya Shar’i mu kitabo kino, nkusaba ontegeeze 
ku yyo n’ebigenedererwa ebirungi, era oobeere ng’osaana okufuna empeera. Sijja kuwakana 
awatali kulowooza mukwetaasa wabula njakukitereeza n’okwebaza, Asv-A j idLa&i. 

Okusaba kwa ‘Attar 

Kusaba kwange okwa Madani eri ab’oluganda ne bannyina abasiraamu okubuulira 
waakiri Dars bbiri (emu gu zzo ebeere ewaka) n’ebigenererwa ebirungi eby’okusanyusa 
Allah AAk. Kitegeeza, okusoma ebitundu ebimu eby’ekitabo kino eri abasiraamu mu 
biseera bibiri eby’enjawulo. Omuntu yenna, ng’abuniddwa nasikibwa mu kuwulira Dars 
eyo gyowadde natandika okugoberera ekkubo kya Quran ne Sunnah, naawee ojja 
kufuuka muwaanguzi, Nabbi Ow’ekitiibwa ij* yagamba, ‘Allah 

Js-sA bwalungamya omuntu (yadde omu bwaati) ng’ayitira mu ggwe, kino kikusingira 
okubeera n’engamiya emyuufu.’ (Sahih Muslim, pp. 1311, Hadees 2406) 

Mu kunnyonnyola Hadees eyo waggulu, ‘Allamah Yahya Bin Sharaf Nawavi rtjjl 
yagamba, ‘Engamiya emyuufu zaali zitwaalibwa ng’ekyobugagga eky’omuwendo ennyo 
mu Bawarabbu, era nabwekityo zayogerwakwo wano ng;ekyokulabirako. Kino kiriwo 
nga kya kunnyonnyola; naye, amazima gali nti n’akasirikitu 1 aka Akhira etagwaawo 
kasinga ensi ezigwaawo yadde tezibalikika.’ (Shark Muslim lil-Nawavi, vol. 15, pp. 178) 


1 i.e. akaantu akato ennyo. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


Vll 


Du’a ya Attar 

Ya Allah Js-W! Oyo yenna asoma ekitabo ‘ Okukowoola eri Obulongooffu (ekitundu 1)’ 
okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero yakyo mu nnaku 25 nasoma oba 
nawuliriza Dars bbiri bub kanaku okuva mu ’Faizan-e-Sunnat’, muwe omukisa 
ogw’obunyweevu mu Iman, okulaba Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa jissdii J* 

mu kiseera kye eky’okufa, okusoma Kalimah mu kiseera kye eky’okufa, obutbenkevu mu 
ntaana ye ne mu kuzuukira, okusonyiyizibwa awatali kubalibwa olw’okusasira kwo, 
n’ekifo mu Jannat-ul-Firdaus kumpi ne Nabbi Wo Omwagalwa j*. Nasaba 

okusaba kuno kwanukulwe eri nze, amamanyi, abakebezi n’abo bonna abenyigidde 
nebayamba mu kukungaaya ekitabo kino, omuli ba Nigran n’abakozi ba Majlis 
Maktaba-tul-Madinah, n’abakozi bonna aba Maktaba-tul-Madinah. Ya Allah 
Sonyiwa Ummah yonna. 


Hay Tujh say Du’a Rab-e-Rahmat, maqbool ho Faizan-e-Sunnat 
Ghar ghar Masjid Masjicl peril ker Islami bhai sunata rahay 


Translation: Kusaba kwange eri Ow’ekisa Allah Js-W- nti ‘Faizan-e-Sunnat’ ebuna era nti 
etutumuka mu nsi yonna. Abantu bagisomeremu Dars mu maka, Masajid etc..! 











Muhammad Ilyas Attar Qaadiri 

2 Ramadan-ul-Mubarak, 1432 AH (August 3, 2011) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


viii 


oLLijjJ 

i ( ^>->5\ 0 K4_L5^ ^ d_bL ijJ/li (U-jlid 

Ebigendererwa 23 eby’ohusoma ehitabo kino 


Nabbi w’abantu, Emirembe eri omutima gwaffe n’ebirowozo byaffe, asinga Obugabi 
n’Ekisa JUs-jlb-sfe JfcSfifci J* yagamba: Ale. *si Ekigendererwa (Niyyah) ky’omusiraamu 

kisinga ekikolwaakye. (Al-Mu’jam-ul-Kabeer, vol. 6, pp. 185, Hadees 5942) 


Ebimuli bya Madani bibiri 

Awatali kigendererwa kirungi, tewali mpeera eweebwa olw’omulimu omulungi. 

Gy’okoma okubeera n’ebigendererwa ebingi ebirungi, gy’okoma okufuna empeera. 

Ebigendererwa 

1-4. Buli lw’ensoma ekitabo kino, njakutandika n’okusoma Hamd 1 , Salat 2 , Ta’awwuz 3 ne 
Tasmiyah 4 (Oyinza okukolera ku bigendererwa bino ebina byonna ng’osoma 
alunyiriri oluli mu Luwarabbu oluli waggulu w’olupapula luno). 

5. Njakusoma ekitabo kino okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero okusiimibwa 
Allah oU-sja-. 

6-7. Njakugezaako nnyo nga bwensobola okukisoma nga nnina Wudu 6 , nga ntunudde 
mu Qiblah 7 . 

8. Njakutunula ku ayaa za Quran, 

9. ne Ahadees ez’emikisa 

10. (Nga nsoma ekitabo kino) Buli lw’ensoma ekigambo eky’emikisa ‘Allah’, 
njakugamba ‘j-Ajj-G, 

11. era blu lw’ensoma erinnya ery’emikisa erya Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa 
njakusoma ‘AA A, AL c JA Al ja\ 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


IX 


12. Njakuyoga ennamula za Shar’i. 

13. Bwemba nga sitegeera kulamula okumu, njakwebuuzako ku bamanyi. 

14. Nga nkolera ku kubuulirira okuli mu Hadees eno: Zr-jh Jyd He- ‘Okusaasira 

kukka wansi mu kiseera ng’abalongoofu bajjukiddwa (oba nga bpgedwaako.)’ (Hilyat- 
ul-Awliya, vol. 7 , pp. 335 , Hadees 10750) Njakukungula emikisa egy’okwogera ku balongoofu 
nga bwembuulira abalala ebyafaayo by’abo by’abalongoofu. 

15. (Mu kkopi yange) Njakusala olunyiriri wansi w’ebyo ebintu eby’amakulu 
n’ebyetagisibwa ennyo era njakubilabisa n’okubiraamba ne nnooti. 

16. (Mu kkopi yange) Njakuwanidiikamu ebikulu ku ‘lupapula lw’ebiwandiiko.’ 

17. Okusobola okusoma ekitabo kyonna okukimalako n’ekigendererwa ky’okufuna 
okumanya kw’eddiini njakusoma empepula ezimu buli kanaku era nfune empeera 
(ez’okufuna okumanya kw’eddiini). 

18. Njakukubirirza abalala okusoma ekitabo kino. 

19. N’ekigendererwa ky’okukolera ku Hadees eno: ‘Mugabe ebirabo wakati 

wammwe, kijja kuleetawo okwaagala wakati wammwe.’ ( Muwatta imam Malik , vol. 2, pp. 
407, Hadees 1731) Njakugula (kkopi emu oba enyingi nga bwensobola ez’ekitabo kino) 
era nzigabire abalala. 

20. Ng’ammaze okuzigabira abalala, njakubasaba okuteekawo ttageti ey;okusoma 
ekitabo kino okukimalako kyonna (okugeza - mu nnaku 25) 

21. Njakusomesa abo abatamanyi. 

7. Njakukola Isal-e-Sawab ey;okusoma ekitabo kino eri Ummah yonna. 

23. Bwensanagmu ensobi yonna eya Shar’i, njakutegeeza omufulumyi wakyo ku nsobi 
eyo mu kuwandiika (okutegeeza omufulumyi oba omuwandiisi ng’oyogera bwogezi 
ebiseera ebisinga tekiyamba). 


www.dawateislami.net 



Page of Notes 


www.dawateislami.net 

































1 


3 3 q^4-)lxJ\ O>3 ^-A-J ■»—?cJ\ 

’^J-N 0 ^iJJ\ aJJ\ ^ ^JJ\ okA-Ls\ ^ aJjL s£i.U oJw Li\ 

Okukowoola 

ERI OBULONGOOFU 


Ijtima’ y’okusonyiyizibwa 

Sayyiduna Abu Hurayrah as*. (jts3 Ixul (s^ts yagamba nti Nabbi Amanyiddwa ennyo era 
Ow’ekitiibwa JUs^bs^Jtrfaii! j* yagamba: Waliyo malayika za Allah Jm 3£- ezimu ezirambula, 
Bweziyita kumpi n’ekungana za Zikr, zegamba, ‘Tuula (wano).’ Abo abakola Zikr (mu 

lukungaana) bwebasaba e Du’a, malayika zino zigamba ku Du’a yabwe. Bwebasoma 

Salat-‘Alan-Nabi, malayika nazo zisoma Salat nabo. Bwebasasaana [i.e ngabaawukana], 
malayika zagamba nti waliyo amawulire amalungi eri abantu bano abesiimye ennyo 
kubanga baddayo nga basonyiyiziddwa. (Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuti, vol. 3, pp. 125, Hadees 7750) 


JUi all! 



Ebirungi bisatu eby’okugenda mu Masjid 

j&U- aJji Ng’enkunga za Zikr nungi nnyo! Jjukira nti Ijtima’aat ezagazisa eSunnah, 
Dars and Ijtima’-e-Zikr-o-Na’at nazo zitwalibwa ng’enkungaana za Zikr. Nga besiimye 
nnyo abo abasiraamu abetaba mu Ijtima’aat zino ez’emikisa n’emitima gyabwe gyonna, 
nga bafuna omukisa gw’okusonyiyizibwa olw’okusaasira kw’obwakatonda! Naye, si nti 
buli omu asobola okwetaba mu Ijtima’aat zino ez’okusonyiyizibwa; aboa abesiimye 
bokka bebaweebwa omukisa ogwo. Nga bweguli omulimu omulungi ennyo era 


1 i.e. kyebasaba bakifune. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


2 


ogufunisa empeera okwetaba mu nkungana za Madani eza Dars n’okubulirira 
okubeerawo mu Masajid, Sitaani nayo egezaako nnyo okuziyiza abantu okugenda mu 
Masjid. Tandikawo ‘kawefube w’okujjuza Masjid’ Kunga abasiraamu okugenda mu 
Masjid era omegge Sitaani omusiinge omufuule awanguddwa. 

Sayyiduna ‘Abdur Rahman Bin Ma’qil Jia afci && yagamba, ‘Twawulira (okuva ku 
bamanyi) 4jkJA\ ^ -W-diy i.e. Masjid lugo Iwamaanyi nnyo olw’okwekuuma 

okuva ku Sitaani. (Musannaf Ibn Abi Shay bah, vol. 8,pp. 172) 

Okukukumakuma, wano waliwo enigambo bisatu ebya Nabbi Omwagalwa j* 

ku bulungi bwa Masjid: 

1. Tewali kubusabusa, abo abagenda era nebateeka nabalala okugenda mu nnyumba za 
Allah mazima be baddu ba Allah abatuufu. 

(Al-Mu ’jam-ul-Awsat, vol. 2, pp. 58, Hadees 2502) 


2. Oyo ayagala Masjid Allah amufuula Omwagalwa we. 

(Ibid, vol. 4, pp. 400, Hadees 6383) 

3. Omuddu bwasigala mu Masjid okukola Zikr oba okusaala e Salah, Allah AAd 
amutunuulira n’okusaasira, ng’abenganda b’oyo eyali abuze bwebasanyuka 
ng;akomyeewo. (Sunan Ibn Majah, vol. 1, pp. 438, Hadees 800) 


Woh salamat raha Qiyamat mayn 
Peril liye jis nay dil say chaar Salam 

Mayray Piyaray pay may ray Aqa per 
Mayri janib say lakh bar Salam 

Mayri bigri bananay walay per 
Bhayj ay mayray Kirdgar Salam 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


3 


Okuwunnula: Oyo yenna eyasomako ku Salam entonotona ajjakusigala nga takoseddwa ku 


lunaku Iw’enkomerero. Obukadde n’obukadde obwa Salam bubeere ku Mukama wange 


Omwagalwa okuva ku nze! Owange Mutonzo wange Sindika Salam eri 

Nabbi Wo Omwagalwa JLs-jjIsssfeJj* anzigyeko ebizibu n’emitawaana. 




Allah talina gweyesigamirako 

Abagalwa ab;oluganda abasiraamu! Allah yasinga Amaanyi. Allah A«3£ talina 
gweyesigamirako yenna. Allah AwS*- yatoonda ensi eno, nagiwuunda n’ebintu eby; 
enjawulo, nagifuula ekifo abantu mwebawangalira, ngalaga amaanyi ge. Allah As-W 
yayongera okusindika ba Rusul ne ba Ambiya Be j^ii mu nsi eno mu biseera 

ebyenjawulo okulungamya abantu. Allah AwiA bwaba ng’ayagala, asobola okuteeka 
abantu ababi okufuuka mu abalongoofu awatali ba Ambiya naye yayagala 

abaddu be bakowoole eri obulongoofu, bagumire ebizibu mu kkubo Lye era bafune 
empeera ennene n’amadaala mu maaso Ge. Nolw’ekyo, Allah AmS*- yayongera okusindika 
ba Rusul ne ba Ambiya Be kuno ku nsi okutuukiriza omulimu amutukuvu 

ogw’okukowoola eri obulongoofu’ era nakkomekereza ng’asindika Omwagalwa We 
Nabi Muhammad JLs yh JM *i>i 3*, naaleeta Nubuwwah 1 ku nkomerero. Allah AmS*- 
yamala naleka omulimu guno omunene era ogw’ekitiibwa ennyo eri Ummah 
gyeyayagala ennyo ya Nabbi We Omwagalwa J&aih&k basonbole okw’elongoosa 
sekinnoomu nga batuukiriza obuvunanyizibwa buno obunene. 

Nolw’ekyo buli musiraamu mubulirirzi; kabeera mumanyi oba Imam wa Masjid, 
Murshidi oba Mureedi, omusuubuzi oba omuguzi, omukozesa oba omukozi, akola mu 
yafeesi oba omupakasi, omufuzi oba omukopi, kabeera ng’akola mulimu ki oba wa 
ddalaa ki mu bantu, alina okweyongera okusasanya Sunnah, ‘okukowoola eri 
obulongoofu’ abantu bawangala nabo ne bakola nabo. Alina okufuba ennyo okukola 
omulimu guno mu ngeri enungi ennyo nga bwasobola. 


1 i.e. eky'obwa Nabi 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


4 


Mayn Muballigh banu Sunnataun ka Khoob charcha karun Sunnataun ka 
Ya Khuda Dars doon Sunnataun ka Ho karam bahr-e-kliak-e-Madinah 


Okuwunnula: Nsaba mbulirire era nsasanye Sunnah. Owange Katonda! Mpa obusobozi 
okubulira Darsya Sunnah olw’ettaka lya Madinah. 


jZJ- jp JUi all! 



Ekiragiro kya Quran ‘ek’okukowoola eri obulongoofu’ 

Allah Ow’ekisa yannyonnyola obulungi bw’okukowoola eri obulongoofu mu bifo 
eby;enjawulo mu Quran Entukuvu. Wano waliwo ayaa eya 104 eya Surah Aal-e-‘Imran, 
ekituundu 4, n’enzivunnula okuva ku lupapula 128 olwa Kanz-ul-Iman ne Khaza'in-ul- 
‘Irfan eyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya 
Dawat-e-Islami. Allah JsA*- yagamba: 




Era waveeyo mu mmwe ekibinja ekiyita eri obulungi, nga kiragira okukola ebirungi ate nga 
kiziyiza okukola ebibi; abo nno bebwanguzi. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 4, Surah Aal-e- ‘Imran, verse 104) 


Buli omu alina okukowoola eri obulongoofu okusinziira 
ku buzobozi bwe 

Ng’annyonnyola ayaa eyo waggulu, omunnyonnyozi wa Quran, kakensa omunene ennyo 
mu kulowooza owa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan Jis5 iaf* yagmba mu kitabo 
Tafseer-e-Na’eemi, omuvuumbo 4, olupapula 72: Abange abasiraamu! Walina 
okubeerawo ekibiina mu mmwe, oba mulina okutandikawo ekibiina bwekityo ekiriwo 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


5 


lubeerera nga kikowoola eri obulongoofu, abatakkiriza eri obusiraamu, abayonoonye eri 
obulongoofu, ababuyabuya eri okutegeera, n’abatamanyi eri okumanya kw’obusiraamu 
ne Allah abeyawulira eri obulungi bw’okusiinza n’abo abatafaayo eri okutegeera. 
Mu ngeri y’emu, ekibiina kino kirina okuggumiza enzikiriza entuufu, empisa enungi 
wamu n’emirimu emirungi nga bayitira mu kubuulirira, okuwandiika, omubiri, okukam 
buwala, mu busirise (omukulembeze w’abantu be) n’okukozesa amanyi mangi. Okwon 
gerako, ekibiina kino kirina okubeera nga kiziyiza abantu okubeera n’enzikiriza 
enkyaamu, empisa embi, ebigendererwa ebikyaamu n’endowooza embi nga bakozesa 
olulimi n’omutima, okuwandiika oba ne mukuwandiika n’okukozesa amaanyi 
(ng’obuyinza bwo bwebusobola). 

Buli omu mubuulirizi 

Ye yagamba: Abasiraamu babulirizi. Kiri Fard (kya tteka) eri bonna okulagira 

abantu okukola emirimu emirungi wamu n’okubaziyiza okukola ebibi. 

(Tafseer-e-Na'eemi, vol. 4, pp. 72) 


Mu kunnyonnyola kwe, Mufti Ow’ekitiibwa naye yanokola Hadees eno okuva 

mu kitabo Sahih Bukhari. Rahmah wa Rahma, Omuwolereza wa Ummah j* 

yagamba: 3 !) \yd3~f Tuusa okuva ku nze newankubad.de ayaa emu yokka. 

(Sahih Bukhari, vol. 2, pp. 462, Hadees 3461) 

Mayn nayki ki da ’wat ki dhoomayn macha doon 
Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Nsaba nsasanye era mbunye nnyo okukowoola eri obulongoofu. 

Nsaba okuweebwa obusobozi buno, Ayi Katonda wange! 

Ekikolwa ekigasa abalala kyekisiimibwa 

Mufti Ow’ekitiibwa ^ Jia Ji\ aav yamala nagamba: Okubulirira obusiraamu kusinza 
Kunene nnyo. Emirimu emirala gyonna egy’okusiinza gigasa omusiinzi naye okubulirira 
tekugasa mubuulirirzi yekka wabula n’abalala. Ekikolwa ekigasa abantu okutali mukozi 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


6 


wakyo kisiimibwa. (Kiwandikiddwa mu Hadis emu nti) omuntu omu yabuuza ‘Nabbi 
Omwagalwa era Ow’emikisa ‘Ani muddu asinga?’ Allah jusati j* 

yaddamu, ‘(Omuddu asainga y’oyo) atya Allah JsAt, eyeyisa obulungi n’abengada be, 
abulira abantu ebirungi ate n’abaziyiza ebibi.’ 

(Az-Zuhd-ul-Kabeer lil-Bayhaqi, pp. 327, Hadees 877) 


Sayyiduna Hasan (Basri Jta k>' yagamba, ‘Oyo alagira abantu okukola ebirungi 
n’abaziyiza okukola ebibi ali musigire (kaliifu) wa Allah J«5£- ne Nabbi We J* 

n’ekitabo Kye (i.e. Quran Entukuvu).’ Kigambiddwa mu Hadees emu nti abasiraamu 
bwebaleka okubulirira obusiraamu, abafuzi abatulugunya bajja kubafuga ate n’okusaba 
kwabwe tekujja kwanukulwa. (Ruh-ul-Ma’ani, vol. 4, pp. 326) 

Mukulembeze w’abakkiriza, Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq AitjUsSaiii^ yagamba, ‘Abange 
mmwe abantu! Mulagire abantu okukola emirimu emirungi ate mubaziyize okukola 
ebibi, mujja kuwangaala obulamu obw’emirembe.’ 

Mukulembeze w’abakkiriza Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada aLi * 5 ? yagamba, 

‘Okubulirira obusiraamu ye Jihad esinga okubeera enungi.’ (Tafseer Kabeer, vol. 3, pp. 316) 
Okubulirira obusiraamu kusinza kulungi nnyo era okukireka musango mubi nnyo, era 
akireka ajja kuswaazibwa. (Tafseer-e-Na’eemi, vol. 4, pp. 72) 

Mukulembeze w’abakkiriza, Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada juadjuj? era yagamba, 

‘Omutima ogutatwaala kirungi nga kirungi ate ekibi ng’ekibi gujja kufuulibwa kikukujju, 
ng’ebintu ebiri mu nsawo, bwegufuulibwa kikukujju, gugwe era gumenyebwe.’ 

(Musannaf Ibn Abi Shaybah, vol. 8, pp. 667, Raqm 124, 125) 


Okwejjusa obulamu obujjude ebibi 

Abaagalwa ab’oluganda! Ennaku zino, ebibi bikolebwa buli wamu. Oluusi, n’abo 
abalabika okubeera abalongoofu n’abelekereza eby’oku nsi basangibwa nga benyigira mu 
nzikiriza enkyamu, okwogera nga tebafaayo, okutunula okutakkirizibwa n’empisa embi. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


7 


Banange! Ebibi biri buli wamu era bisasanye nnyo buli wamu! Kikkirizibwa nti abantu 
abalongoofu bakyaliyo mu nsi naye batono nnyo. Mu mbeera ezinakuwaza bweziti, 


okuberawo okw’ekibiina ekyagazisa e Sunnah ekya ‘Dawat-e-Islami’ tekiri kirala okujjako 
ekyengera ekinene ennyo, J«5 


Jangu wegatte ku mbeera ya Madani eya Dawat-e-Islami okukuuma obukkirirza bwo 
n’okulongoosa emirimu gyo. Wano waliwo ekyafaayo kya Madani okusobola okukukubiriza. 
Ow’oluganda omusiraamu okuva mu Keamari Bab-ul-Madinah (Karachi) yagamba: 
Nnali nvua era nga nnyomba n’abantu ku nsonga entonotono. Nnali ndaba nnyo firimu, 
emizannyo n’okuwuliriza ennyimba n’omuziki. Nnali nonyoonye ekitundu ekisinga 
eky’obulamu bwange mu bibi bino. Nnali nkola nga dureeva owa nannyina nnyuumba 
eya ‘bangalo’. Ekyanteeka okwenenya kiri nti olunaku lumu bwennali mmaze okukola 
emirimu gyange natuula mu kisenge jyange mwennawuliriza okubulirira okwaali 
kwagazisa eSunnah okwaali kuli ku Madani Channel. Okubulirira okwo kwanteeka 
okukankana mu kutya, nekunteeka okuwulira ensonyi ku bibi byange. Nenenyeza ebibi 
byange ewa Allah n’enkola ekigendererwa eky’okugoberera ekkubo lya Sunnah. 
Bwabalanga Tarbiyyati I’tikaf ey’ennaku 30 ey’omu mweezi gwa Ramadan ku Madani 
Channel n’okubirirza abasiraamu okujetaba mu, nasalirawo mangu ddala n’ennuyirira 
anti njakwataba mu I’tikaf eyo, nga nnyanukula okusaba okwo. Nga nkolera ku 
kunuyirira kwange, kati ndi mukukungula emikisa gya I’tikaf mu Madani Markaz 
ey’ensi yonna eya Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madinah, Bab-ul-Madinah, Karachi. Era 
njakutaambula ne Madani Qafilah ey’emyeezi 12 oluvannyuma lwa I’tikaf eyo, J^aLi dL&ai. 




Eddagala ly’ebibi 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye! Ku lw’emikisa gy’okulaba Madani Channel, 


omukozi w;ebibi teyakoma ku kufuna eddagala ly’ebibi bye, wabula yafuna n’omukisa 
ogw’okwetaba mu Tarbiyyati I’tikaf ey’ennaku 30 mu mweezi omutukuvu ogwa 
Ramadan Madani Markaz ey’ensi yonna eya Dawat-e-Islami, Faizan-e-Madinah, Bab-ul- 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


8 


Madinah, Karachi. Yafuna omukisa ogw’okunuyirira okutambula ne Madani Qafilah 
eyagazisa eSunnah ey’emyeezi 12 oluvannyuma lwa I’tikaf eyo. 

Buli omu alina okufuna eddagala ly’obulwadde bw’ebibi. Mu nzikirizemu! Bwetufa nga 
tetwenenyezza ng’ate tubadde tudiringana okukola ebibi, era Allah JUsA bwatunyigira, 
tetujja kufuna kweggama kuva ku kunyiga Kwe. Ebitendo by’abaddu ba Allah 
abalongoofu byanjawulo. Newankubadde bakola emirimu emirungi, batya Allah 
era banonya eddagala ly’ebibi. Sayyiduna Hasan Basri yagamba nti lumu yali 

awerekede omusiinzi omulongoofu omuto nga bagenda mu kitundu ekimu mu Basra 
nebalaba omusawo. Mu maaso g’omusawo waaliwo ekibinja ky;abantu bangi nnyo 
omwaali abakazi n’abaana nga balina amacupa g’amazzi mu ngalo zabwe, nga baliinze 
okufuna eddagala ly’endwadde zabwe. Omuziinzi omuto yabuuza omusawo, ‘Olina 
eddagala ly’ebibi?’ Omusawo yaddamu nti yye. Omuvubuka oyo yagamba, ‘Nkusaba 
ombulire eddagala eryo.’ Omusawo yamuddamu: Eddagala ly’obulwadde bw’ebibi buli 
mu bintu kkumi era byebino: Ddira omulandira okuva ku muti gw’obwaavu 
n’obuwombeefu. 

1. Gatta mu okwenekya. 

2. Biteeke mu bbakuli y’okugera kwa Katonda. 

3. Bisekule bulungi n’okunyiga kw’okwekkusa. 

4. Biteeka mu nsuwa y’obulongoofu n’okwesamba eby’oku nsi. 

5. Gatta mu amazzi g’obwetowaze. 

6. Oluvannyuma bifuumbe nomuliro ogw’okwagala Katonda. 

7. Oluvannyuma biyiwe mu bbakuli y’okwebaza. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


9 


8. Biwoze n’ekiwujjo ky’essuubi. 

9. Oluvannyuma binywe n’ejiiko y’okutendereza Katonda. 

10. Bwokola bino, olwo nno jjukira nti eddagala lino lijja kukuyamba okujjanjaba buli 
bulwadde na buli kizibu eky’oku nsi ne ku Akhira. (Al-Munabbihat, pp. Ill) 


Kab gunahaun say kanara mayn karun ga Ya Rab! 
Nayk kab ay mayray Allah! Banu ga Ya Rab! 


Kab gunahaun kay maraz say mayn shifa paoon ga 
Kab mayn beemar, Madinay ka banu ga Ya Rab! 


Okuwunnula: Naava ddi ku bibi, Ayi Mukama (NN)! Naafuuka ddi omulongoofu, Ayi 
Muakama (NN)! Naafuna ddi eddagala ly’obulwadde bw’ebibi! Naafuuka ddi omwagazi wa 
Madinah! 




Lya, nnywa era ojaganye 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Leero, abatali basiraamu balafubanye nnyo 
okuwanirira n’okusasaanya eddiini zabwe mu nsi yonna naye, eky’ennaku, abasiraamu 
betabye mu kukolerera byansi byabwe byokka. Eky’ennaku ennyo, kiringa abasiraamu 
b’ennaku zino basalawo okulya obuli, okunywa n’okujaganya nga byebigendererwa 
by’obulamu bwabwe. Ani afaayo okubulirira abalala ku Salah ne Sunnah! Tebalina 
nabiseera kusaala Salah n’obuwombeefu okulungiya obulamu bwabwe obw’oluvan 
nyuma (Akhira). Basobola batya okusanga omutima nga gujjude obwagazi eri Sunnah! 
Leero, abantu abasiinga bafaayo ku bulamu bwabwe obw’oku nsi bwokka. 

Kiwandikiddwa ku lupapula 103 olw’ekitabo ky’empapula 125 ekiyitibwa ‘Shukr kay 
FadaaiV [i.e. Emikisa gy’okwebaza], ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 
ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Sayyiduna Imam Hasan Basri 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


10 


yagamba, ‘Oyo atwaala emmere, eby’okunywa n’engoye nti byebyengera byokka ebya 
Allah JisA, mazima alina okumanya kutono.’ (Az-Zuhd li Ibn-ul-Mubarak, pp. 134 , Raqm 397) 


Dayta boon Tujhay wasitah mayn piyaray Nabi ka 
Ummat ko Khudaya rah-e-Sunnat pay chala day 

Okuwunnula: Ayi Mukama! Teeka Ummah eno etambulire ku kkubo lya Sunnah olwa 
Nabbi Omwagalwa era Oww’emikisa Jk (Wasail-e-Bakhshish, pp. 100) 


JUi all! 



Ensonga esanyusa ey’okukyaawa ensi 

Nga kyakwejjusa nnyo! Obwagazi bw’ensi bujjudde mu mitima gyaffe. Toddukira 
eby’okwewunda n’ebyokwejalabya eby’oku nsi ng’abata laba. Ku kyennyume kyakyo, 
baddu ba Allah abalongoofu n’abagoberezi ba Rasool abamazima bandibadde nga 
bebaza [Allah JWA] okubeera nti batasiddwa obwagazi bw’ensi n’ebyengera bya yo. 
Wuliriza ekyafaayo ekibulirira, kijiddwa okuva ku lupapula 68 olw’ekitabo ‘Shukr kay 
FadaaiV era yigamu omusomo: Sayyiduna Majma’ Ansari yagamba nti 

Wali (omulongoofu) omu A' yagamba, ‘Ekyengera ky’okutasibwa okuva ku 

by’okwewunda n’okwejalabya eby’oku nsi ebimpereddwa okuva ewa Allah kisinga 
obulamu obw’okwejalabya kubanga Allah Js-A*- yatamya ensi eri Nabbi We Omwagalwa 
i J*. Nolw’ekyo, mbitwaala nga bya bbeyi nnyo ebyengera ebyo Allah JWA 
byeyayagalira Nabbi We Omwagalwa 2 xk>\ okusinga ebyo Allah 

byeyatamya eri Nabbi We Omwagalwa 

(Shu’ab-ul-Iman, vol. 4, pp. 117, Hadees 4489; summarized) 

Okubeera n’ebyobugagga bw’ensi n’ebyokwejalabya nga bingi mazima kyengera naye 
okubyewala kyengera kinene nnyo. 

Peechlw mayra dunya ki mahabbat say chhura day 
Ya Rab! Mujhay diwanah Muhammad ka bana day 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


11 


Okuwunnula: Ayi Allah JwS*-/ Nsobozesa nesambe okuva ku kwagla ensi era nfuula 
omwagazi wa Muhammad JisSaii j*. 




Obusiraamu - mu linnya lyokka 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Embeera egenda eyononeka ng’eva ku mbi ng’edda 
mu mbi nnyo. Kiringa obusiraamu bubaddewo mu linnya lyokka. Kya nnaku nnyo! 
Enneyisa y’abasiraamu abasing eringa ey’abo abatali basiraam. Wuliriza Hadees eno 
nobwegendereza nga bwokulukusa amaziga n’omutima omunakuwavu, bwekiba 
kisoboka. Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada Aji ^ yagamba nti Nabbi wa Rahmah 

J* yagamba, ‘Ekiseera kijja kutuuka ku bantu ng’obusiraamu bujjakuberawo 
mu linnya lyokka ate Quran nga Rasm (i.e. kyabuwangwa) kyokka. Masajid zabwe 
zijakujjula [abantu] naye nga nkalu mu Hidayah [obulungamu]; ba ‘Ulama babwe bajja 
kubeera nga bebantu abasing okubeera ababi wansi w’eggulu. Fitnah ejja kuva mu bbo 
ate era ejja kubaddira.’ (Shu’ab-ul-Iman, vol. 2, pp. 311, Hadees 1908) 

Abasiraamu - mu mannya gokka 

Ng’annyonnyola Hadees eyo waggulu, omukenkufu mu kunnyonnyola amanyiddwa 
ennyo, omulowoozi omunene owa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan yagamba 

(Obusiraamu bujja kubeerawo mu linnya lyokka kitegeeza) nti amannya g’abasiraamu 
gajja kubeera g’akisiraamu, era bajja kweyita basiraamu naye enneyisa zabwe n’endabika 
yabwe bijja kubeera nga eby’abo abatali basiraamu, nga bwekirabwa ennyo ennaku zino. 
Kiyinza okuba nga neera kitegeeza nti amannya n’endabika z’empaji z’obusiraamu bijja 
kubeerawo, naye ensulo n’amakulu gabyo nga byafa dda. Okugeza, Salah ejja kusaalibwa 
kungulu naye nga tewali bwetowaze bwa mutima na mubiri. Zakah ejja kutoolobwa naye 
tewajja kubeerawo nkolagana wakati w’abantu.Hajj ejja kukolebwa naye ng’ekolebwa 
ng’ekyokulambula. Jihad ejja kukolebwa naye nga yakufuna maanyi na bufuzi. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


12 


Ng’annyonnyola ekitundu kya Hadees yo ( Quran ejja kubeerawo ng’ekyobuwangwa 
kyokka), Mufti Ow’ekitiibwa Jts si' yagamba, ‘Ekigambo ky’Oluwalabbu 
[Rasm] ekikozeseddwa mu Hadees eyo waggulu kitegeeza akabonero wamu n’ekyo 
buwangwa oba ennono. Amakulu bombi gayinza okukozesebwa wano. Nga kitegeeza, 
obubonero bwa Quran bujja kuwandikibwa ku mpapula era ebigambo byayo bijja 
kwatulwa, naye ekitiibwa kyayo mu mitima n’okujigoberera ku biragiro byayo bijja 
kubulawo, oba, kitegeeza nti Quran ejja kukozesabwa okulayira mu bukyaamu mu 
makooti era esomwe mu nnyiimbe naye nga amateeka ga ba Kurisito gegajja 
okukozesebwa. 

Ekitundu kya Hadees ( Masajid zabwe zijakujjula [abantu] naye nga nkalu mu kusiinza) 
kitegeeza nti ebizimbe bya Masajid bijja kubeera nga birungi era nga binyirira nnyo 
ng’enziji ziwundiddwa nebisenge n’amasanyalaze ag’omutiindo naye tewajja kubeerayo 
anasaalira nga mu eSalah. Ba Imaam bajja kubeera nga babuze. Mu bigambo ebirala, 
Masajid zijja kufuuka ensulo z’enzikiriza enkyaamu ekifo ky’okubulngamu obutuufu. 
Amaloboozi g’ababulirizi abakyaamu abaabula nga babulirira gajja kufulumira mu 
mizindaalo gya buli Masjid naye emisomo egyo gijja kubeera butwa obutta obujja 
okusasanya obutakkiriza n’obujeemu mu linnya ly’enjigiriza za Quran. 

Ng’annyonnyola ekitundu ekisembayo ekya Hadees eyo ey’emikisa, Mufti Ow’ekitiibwa 
yagamba, ‘Wajja kubeerawo omuwendo munene nnyo ogw’abamanyi abaabula 
era ababuza nga tebakolera ku njigiriza za busiraamu abajja okuleeta obubi obunene 
ennyo, nga betolodde abasiraamu bonna ng’ekintu bwekyetololwa nekizingibwa ekinntu 
ekirala.’ (Mirat-ul-Manajih, vol. l,pp. 229) 

Omubbi w’essaanda yawulira eddoboozi okuva mu Ghayb 

JJukira! Dars za Quran ne Hadees n’emisomo egyagazisa e Sunnah egibulirirwa abamanyi 
b’obusiramu abalungamizibwa abatuufu mu Masajid tebikangavuddwa mu kunnyonnyola 
okwo waggulu. Amazima gali nti, Dars n’emisomo gy’abamanyi b’obusiraamu abatuufu 
nsulo za bulungamu esireeta emikisa n’okusonyiyizibwa. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


13 


Sayyiduna Haatim Asam lumu yali abulirira ng’awa omusomo mu ‘Balkh’. 


Mu musomo ogwo, yasaba eDu’a ng’ayagaliza obulungi eri abakozi b’ebibi, ‘Ayi Allah 
Jm 5*1 Ku lw’okusasira kwo, sonyiwa oyo asinga okubeera omukoze w’ebibi mu Ijtima 
eno’. Omubbi w’essaanda naye yaliyo mu Ijtima eyo’. Ekiro, yagenda mu malaalo 
okubba essaanda. Bweyali yakasima entaana emu, yawulira eddoboozi okuva mu Ghayb, 
‘Owange omubbi w’essaanda! Osonyiyibbwa leero mu Ijtima’ eyo eya Haatim Asam; 
kulwaaki oddamu okukola ekibi kino mu kiro kino neera?’ Ngawuliriza bino, yakaaba 
neyenenya ebibi bye okwenenya okwa namaddala. (Tazkira-tul-Awliya, pp. 222; summarized) 

Mujhay day day Iman per istiqamat Pa-ay Sayyid-e-Muhtasham Ya Ilahi 

Mayray sar pay ‘isyan ka baar ah Maula! Barha jata hay dam-ba-dam Ya Ilahi 

Zameen baujh say mayray phatti nahin hay Yeh Tayra hi to hay karam Ya Ilahi 

Okuwunnula: Ayi Mukama! Mpa omukisa gw’obunyweevu Iman olwa Nabbi Asinga Obunene 
mu Kitiibwa JUs-dWis Omugugu gw’ebibi kweyongera ku bibegabega byange buli kaseera. 
Ayi Mukama! Olw’okusasira kwo kwokka ensi kyevud.de teyasama olw’omugugu gw’ebibi 
byange. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 82) 




Abatali basiraamu batukoppa? 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mukisa munene nnyo eri obulamu bw’omuntu ku 
nsi kuno wamu ne ku Akhira okulaba abalongoofu, osigala kumpi nabo, okuwuliriza 
emisomo gyabwe n’okwetaba mu Ijtima’aat z’abagazi ba Rasool. Ekyafaafyo kino 
kituwadde omusomo nti omubulirizi alina okubeera n’ekisa eri abakozi b’ebibi. 
Ng’ovudde ku kubabulirira, alina okubasabira eDu’a. Ekyafaayo ekyo kyamulembe ogwa 
zaabu ogwa ba Tab’-e-Tabi’een. Eky’okwejjusa, ennaku zino abasiraamu babadde 
bavudde kun kola z’enjigiriza z’obusiraamu. Eky’ennaku, abasiraamu abasing leero 
basanyufu era bewaana okukoppa abatali basiraamu, nga balekerera eSunnah. Bayinza 
okuba nga balowooza nti kitiibwa kinene nnnyo okwambala engoye ezitali za kisiraamu. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


14 


Wali olabyeeko abatali basiraamu nga balina obubonero bw’abasiraamu bwennyini 


(ng’ekirevu eky’obuwanvu bw’ekikonde, ekitambaala, enviiri eza sitayiro ya Sunnah 
n’engoye etc.)? Olina okuba nga tobalaba ngako. Bano abantu balimba nnyo era 
tebesigika ate tebajja kuleka ngeri zabwe enkyaamu era enkyaafu era tebajja kugoberera 
basiraamu, naye kye kwejjusa nnyo, abasiraamu bebefananyiriza abatali basiraamu mu 
bussiru. Abange ab’oluganda abasiraamu ababuyabuya! Muzuukuke mudde engulu mu 
ntegeera zammwe! Nga temunnaba kufa, muzuukuke okuva mu tulo otw’obubuyabuya 
era uzuukuse abalala! Jjukira! 


No samjho gey to mit jao gey ay Musalmano! 
Tumhari dasta" tak bhi na hogi dastano mayn 


Okuwunnula: Abange abasiraamu! Bwemuba temulaba bunene bwa mbeera eno, mujja 


kisangulwaawo okuva ku kyenyi ky’ensi. N’ebyafaayo byammwe bijja kubula okuva mu 
byafaayo byonna eby’esni. 




Omwagazi atawangula 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Embeera y’abasiraamu tesobola kwogerwako ennaku 


zino. Amataba g’ebibi gayera buli omu. Mu biseera bwebiti ebya kazigizigi, embeera ya 
Madani eya Dawat-e-Islami, ekibiina ky’ensi yonna ekibulirira Quran ne Sunnah, 
kyengera kinene nnyo. Sigala ng’ogyekutteko. 

ji-5^ aL txx&2\\ Encukacuka ezewunyisa n’encukacuka za Madani zituukawo mu bulamu 


bw’abo abgyekwatako. Wano waliwo ekyafaayo kya Madani ekiraga engeri encukacuka ya 


Madani bweyajja mu bulamu bw’owoluganda omusiraamu awangalira mu kitundu kya 
Malir ekya Bab-ul-Madinah (Karachi). Yagamba: Omukisa omubi, nnali njagala omuwala 
omu, ekyansuula mu mpuku ey’ekizikiza ey’ebibi. Olunaku lumu, nnawulira nti awasid 
dwa omuntu omulala. Amawulire gano gaafuula obulamu bwange omuliro gwa Geyeena. 
Nga enkumi n’enkumi z’abagazi abatawangula nga bazannyira mu ngalo za Sitaani, 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


15 


nange nnafuuka omunywi w’omwenge, enjaga n’ebiragalalagala. Tewaliyo kitamiiza 
kyennali sinywedde, nga ndowooza mu bukyaamu nti ngeri ya kufuna bukkakkamu. 

Nga nnakwadde nnyo era nga ndi munyiivu, nagezaako emirundi mingi okwetta. 
Okwetta, nanywa kemiko, peetuloli wamu ne aside naye ekiseera ky;okufa kwange kyaali 


tekinnaba kutuuka. Ng’obugabirizi bw’obwa Katonda bunene nnyo! Newankubadde 


ebibi nyange byali tebibalikika, Allah Js-sS^ teyanzigalirawo lujji lwa kusaasira. Engeri 
gyennafuna mu omukisa eri nti lumu nasisinkana omwagazi wa Rasul eyali yekutte ku 
mbeera ey’akawoowo akalungi eya Madani eya Dawat-e-Islami. Obwetowazebwe 
n’okuwuliriza wamu n’empisa ze enungi byampa okwagala okwensusso eri obulamu. 
Nga 29 Sha’ban-ul-Mu’azzam 1427 AH (2006), olw’emikisa gya kawefube we 
wasekinoomu, nnafuna omukisa okugenda mu Faizan-e-Madinah, Madani Markaz 
ey’ensi yonna eya Dawat-e-Islami. Newunnnya nnyo okulaba embeera ey’ebyoomyooyo 
eyaliyo eyo. Nga ndaba ab’oluganda abasiraamu nga bambadde ebitambala ebya kiragala, 
nasanyuka nnyo era obukkiriza bwange nebuzzibwa obujja. 

Netaba I’tikaf y’awamu ey’ennaku 30 mu mweezi gwa Ramadan-ul-Mubarak mu 1427 
AH. Jusi-Ab&jisJi nze, omuntu omukozi w’ebibi ebingi, nafuna omukisa okusiiba mu 
Ramadan-ul-Mubarak. Olw’emikisa gy’embeera ya Madani, nava ku kusikibwa obwagazi 
n’ebirowoozo ebikyaamu. Nawunda ffeesi yange n’ekirevu, omutwe n’ekitam baala ate 
omubiri n’engoye ezigoberera eSunnah. Nafuuka omusaaze wa Salah ettaano eza buli jjo 
mu kiseera kyazo. Mu kiseera ky’okuwandiika kino ekyafaayo, ndi mukwen yigira mu 
mirimu gya Madani nga ngezaako okwelongoosa nze wamu n’abantu b’esni yonna. 

'Ataye Habib-e-Khuda Madani mahaul Hay fayzan-e-Ghaus-o-Raza Madani mahaul 

Ba-fayzan-e-Ahmad Raza AJlTLJsoi Yeh phoolay phalay ga sada Madani mahaul 

Okuwunnula: Embeera ya Madani efuna obugabi obwa Katonda. Mukisa gwa Ghaus ne 
Raza era ejja kumulisa lubeerera, 




www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


16 


Obubi obw’obwagazi obutakkirizibwa 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye engeri omwagazi eyali ayokyebwa mu 
muliro gw’obwagazi gyeyasikibwa neyegata ku mbeera ya Madani eya Dawat-e-Islami, 
era naweebwa omukisa ogw’okwagala ennyo Rasool olwa kawefube wa ssekinoomu 
ow’omwagazi wa Rasool. Ku lw’okusaasira kwa Allah Js-sA kwokka nti yakivaako; sing si 
kkyo, omuntu akyenyigiramu omulundi gumu kizibu nnyo okufuna obudduko. Ennaku 
zino, waliwo emitendera mingi egitutumuka egy’obwagazi bw’omukwaano. Ensonga 
ennene ekireeta eri nti abasiraamu abasing tebalina kumanya kwa busiraamu kusaana 
ate bali wala nnyo okuva ku mbeera y’eddiini. Kino nakyo kireese amataba g;ebibi 
okubuna buli wamu. Okulaba laavu sitoole n’emizannyo ku tiwi, VCR ne ku yintaneeti 
etc., okusoma obutabo, magaziini eza buli mweezi, ebifumo by’omukwaano n’amawulire 
agalimu okujubya eby’omukwaano mu mpapula z’amawulire, okwetaba mu bibiina 
ebigatta abaleenzi n’abawala mu kkoleji ne yunivasite n’okusisinkana wamu n’okwogera 
awatali kwekesa n’abanganda abatali Mahram byebireeta obwagazi mu bavubuka 
b’ennaku zino. 

Okusooka, obwagazi bwa ludda lumu naye omuntu omulala bwategezebwa ku kkyo 
naye oluusi agwa mu mutego ogw’obwagazi, nekireeta embuyaga ey’amaanyi ey’ebibi. 
Abaagazi bano betaba mu kwogera ku ssimu awatali nsonyi n’okusisinkana, 
nebawanyisa amabaluwa g’obwagazi wamu n’ebirabo, era nebesuubiza mu kyaama nti 
bajja kwewasa. Ab’enganda babwe bwebasika omuguwa, oluusi badduka okuva ewaka, 
era amawulire g’okudduka kwabwe gawandiikibwa mu mpapula z’amawulire, nekireeta 
obuswaavu eri famire zabwe. Ebiseera ebimu, bafumbirwa mu kkooti, naye oluusi 
basukka ensalo z’empisa zonna nga tebewasizza, era oluvannyuma emirambo gy’abaana 
ab’obweenzi [abatakkirizibwa] ab’abantu bano abakaambwe abatali bafuumbo gisangibwa 
nga giri mu kasasiro. Ekirala, bwebaba nga tebasobola kudduka, oluvannyuma betta. 
Amawulire nga gano gafuluma mu mpapula z’amawulire. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


17 


Sayyiduna Yusuf (ALDi yali akumiddwa okuva ku bwagazi 
obutakkirizibwa 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ennaku zino, abantu babadde wala nnyo okuva ku 
kumanya kw’obusiraamu, nebagwa mu kinnya ekwawasni eky’obutamanya. Okusobola 
okukweeka obwagazi bwabwe obw’omukwaano obukyaafu, abaagazi abamu betiinka 
nebagamba nti Sayyiduna Yusuf naye yali mu bwaagazi ne Zulaykha. 

(Allah atwekese) Kino kikyaamu nnyo, era abantu abassiru ababeera n;endowooza 
bweziti bakyaamu ddala. Okwekwasakwasa ku bubi bwa Nafs ng;oyogera ekitasaana ku 
Nabi nga Sitaani ekukemye kibeera kikosa nnyo obukkiriza bwo. 

Jjukira! Sayyiduna Yusuf Nabi wa Allah era buli Nabi 

ali Ma’soom [i.e. akumibwa okuva ku bibi eby’ebika byonna n’ebikolwa ebiswaaza]. 
Nabi tasobola kukola kintu kyonna ekitasaana. Wano waliwo ayaa eya 24 

aya Surah Yusuf n’eziwunnula yayo okuva ku lupapula lwa 445 olwa Kanz-ul-Iman ne 
Khaza'in-ul-‘Irfan eyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo 
ekya Dawat-e-Islami. Allah agamba mu kitundu 12 ekya Quran Entukuvu: 



Era maxima omukazi yeyali amwagala; ate naya yandibadde ng’amwagala, singa yali talabye 

bujulizi bwa Katonda we. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 12, Surah Yusuf, verse 24) 

Ng’annyonnyola aya eyo waggulu, omunnyonnyozi amanyiddwa ennyo owa Quran, 
‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’eemuddin Muradabadi ads ksH- yagamba: 
Allah Ji:-A yakola ba Nabi vjUJbiMii nga batukuvu okuva ku mpisa embi n’ebikolwa 
ebibi, era abawadde omukisa gw’empisa enungi. Nolw’ekyo bewala buli kikolwa ekibi. 
Mu kwogera okumu, ‘Zulaykha bweyagezaako okutawaanya (okusikiriza) Sayyiduna 
Yusuf Nabi Yusuf yalaba kitaawe Sayyiduna Ya’qoob 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


18 


eyali atadde engalo ye ng’ajinyize wakati w’amannyo ge, era ng;alagiriza eri Sayyiduna 
Yusuf yewale omukazi oyo,’ (Khaza'in-ul-‘Irfan) 

Amazima gali nti obwaagazi obwo bwaali buva ku ludda lumu olwa Zulaykha yekka, era 
Sayyiduna Yusuf vi£Jb SA&Ji ^3 A teyetabamu wadde n’kagendo akatono katya. Mu 
ayaa eya 30 eya Surah Yusuf, ekitundu 12, ebigambo by’abakazi abamu aba Misiri 
binokoddwa bwebiti: 


, 9 ( _ ,, „ i „ 5 „ E. 

^ ^ ■« ^ 


Era abakazi abamu ab’omu kibuga ekyo baagamba, ‘Mukyaala muklembeze agezaako 
okusikiriza omuvubuka omuto, era kyamazima nti obwagazi bwe gyaali buli wansi nnyo mu 
mutimagwe; ate tumulaba nti atamidde obwaagazi obwensusso.’ 

[Kanz-ul-lman (Translation of Quran)] (Part 12, Surah Yusuf, verse 30) 


Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali yagamba, ‘Zulaykha yali alina obwaagazi eri Sayyiduna 

Yusuf -oLuis iji-aJ' diii;. A naye Nabi Yusuf yamwewala newankubadde nga yali alina 
obusobozi. Mu Quran Entukuvu, Allah Js-A yamusiima nnyo okumwewala.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, pp. 129) 

Abaagazi abassiru bakyaamu ddala 

Kino kikifudde kirambulukufu nnyo ng’emisana nti okwekwasakwasa okukolebwa 
okuva mu kyafaayo kya Sayyiduna Yusufne Zulaykha nga kukolebwa 
abaagazi abassiru okuwaana obwagazi bwabwe obubi obukyaafu era obuwunya obubi 
buwakanya era bukontana ne Quran Entukuvu, era kitwaalira wo omuntu butereevu mu 
buttakkiriza. Surah Yusuf eyogera ku kwagala kwa ludda lumu lwokka olwa Zulaykha; 
teyogera era teraga yadde n’akatoo nti Sayyiduna Yusuf yali yenyigidde 

mu kwagala. Nolw’ekyo, abo abalina ekirowoozo ekikyaamu nti Sayyiduna Yusuf 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


19 


vio:- sJJji diii;. uy naye yali yenyigidde mu kwagala balina okwenenya era bazze obujja 
obukkiriza bwabwe nga basoma Kalimah omulundi omulala. Ba Nabi vSlsjijIjU. ba 
Allah JmS*- balina eddaala lya waggulu nnyo era bakuumibwa okuva ku bibi. 

Ayi Allah j*W! Tuwe omukisa okukwaagala ne Nabi Wo Omwagalwa Ya 

Allah Js-W! Emitima gyaffegigyeemu okwagala ennyo ensi. Ya Allah JmS*-! Sonyiwa era 
lungamya abo abasiraamu abali mu mutego gw’ebibi n’obwagazi oubtakkirizibwa era 
bafuule abaagazi abatuufu aba Nabi Wo Omwagalwa Jtaiiij*. 


Maliabbat ghayr ki dll say nikalo Ya Rasoolallah 
Mujhay apna hi diwanah bana lo Ya Rasoolallah 

Okuwunnula: Ya Rasoolallah! Omutima gwange gujjeemu okwaagala abalala era nfuula 
omwagazi wo. 

(Okufuna okumanya okw’ensusso ku ‘bwaagazi obutakkirizibwa’, soma empapula 318 
okutuusa ku 356 ez’ekitabo ‘Parday kay baaray mayn Suwal Jawab’ [Ebibuuzo 
n’ennyanukula ebikwaata ku Kwebikkirira kw’Obusiraamu] ekyafulumizibwa Maktaba- 
tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami.) 

Omusomo gwa Imam Awza’ee ogukwaata emitima 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Katuwulirize omusomo gwa Sayyiduna Imam 
Awza’ee Jfctf s&i ogukwaata emitima. Kino kijja kuleetawo obulongoofu, kijjewo 
obubuyabuya ate kigoonze omutima. Kiwandikiddwa ku mpapula 32 ne 33 ez’ekitabo 
ky’empapula 125 ekiyotobwa ‘Shukr kay FadaaiV ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, 
ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Ng’abulirira omusomo, Sayyiduna 
Imam Awza’ee lumu yagamba: Abange abantu! Nga mukozesa ebyengera 

by’oku nsi, mwekuume okuva ku muliro ogwookya emitima ogwa Allah Mazima 
mubeera mu maka ago ( i.e. eno ensi egwaawo) nga okugabeeramu ebbeenga eddene 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


20 


kabeera kaseera buseera katono (kampi). Musindikiddwa wano okubeerawo akaseera 
akagere nga muli basika b’abo abakyuuka nebadda ku b’okwewunda by’ensi ne bisikiriza 
byayo. Baatema ensozi n’enjazi era nga betalira mu bibuga, Baali ba maanyi nnyo nga 
balina emibiri ejiringa enkoondo (oba empaji). Baawangaala nnyo okubasiinga ate baali 
bawaanvu okubasiinga. Baaleka ku nsi obubonero obunene, Newankubadde bino byonna, 
beerabirwa era obubonero. Temubalaba era temubawuliriza. Baali besiga essuubi erifu 
era nga bamaze emisana n’ebiro mu bubuyabuya. Oluvannyuma ekibonerezo kya Katonda 
nekiba sulibwako ekiro, nekibaleka nga beebase ku ffeesi zabwe mu maka gabwe kumakya. 
Abo abaawona baali tebalina kyebayinza kukola okujjako okulaba, nga bwewunyizza, 
ekibonerezo kya Katonda, okusanawo kw’ebyengera n’amayumba agasanyiziddwa. 

Lino ssomo eri abo abalina okutya okw’ekibonerezo ekinene n’okutya kwa Katonda mu 
mitima gyabwe. Kati obulamu bwamwe bumpi nnyo. Ensi egwaawo. Mu biseera bino, 
okugumira embeera, okusonyiwa n’obuwombeefu biringa ebyabulawo. Ebyasigalawo 
byokka ge mataba g’ebibi, entiisa, obubonero bw’okubonerezebwa, embuyaba y’ebibi, 
musisi ayugumya buli kaseera, ennaku, okuggwaamu esuubi n’abasika abononefu. 
Obubi bw’ebibi byabwe bu binkidde mu lukalu ne mu nnyanja. Temulina kugoberera 
abo abamaze obulamu bwabwe nga nagoberera obwagazi bwabwe era nga balimbiddwa 
essuubi eriwanvu. Tusaba Allah atuteeke mwabo abatuukiriza okweyama kwabwe, 
abalaba obuddo bwaabwe obutuufu era nga babwetegekedde buli kaseera. 

(Tareekh Damishq li Ibn ‘Asakir, vol. 35, pp. 208, Raqm 3907) 

Maut teliri aanay waali aaye gi Jan teliri jaanay waali jaye gi 

Ruh rag rag say nikali jaye gi Tujh pay ik din khak daali jaye gi 

Qabr mayn mayyit uterni hay zaroor Jaysi kerni waysi blierni hay zaroor 

Okuwunnula: Amazima ojja kusisinkana enkomerero yo. Omwoyo gwo gujja kujjibwaamu 
okuva mu buli musuwa. Amazima ojja kuziikibwa mu ntaana mwojja okukungulira ekyo 
kyewali osiga ku nsi. 


jUi ali! 



www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


21 


Okwanjula Imam Awza’ee mu bufunze 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Tumaze okuwuliriza omusomo ogukwaata ku 
mitima ogwa Sayyiduna Imam ‘Abdur Rahman Awza’ee Yali nga 

mumanyi mugezi nnyo, Mufti omunene era nga Imam amanyiddwa ennyo mu Busiiri 
(Syria). Yawandiika Fatawa mitwaalo musaanvu era yali omu ku ba Tab’-e- 

Tabi’een. Yazaalibwa mu mwaaka 88 AH era yafiira mu mweezi gwa Rabi’-un- 

Noor mu mwaaka 157 AH. (Hayat-ul-Haywan, vol. 1, pp. 198) 

Emikisa mu kirooto 

Sayyiduna Imam Awza’ee yagamba: Lumu nafuna omukisa okulaba Allah 

Ow’amaanyi gonna JAA mu kirooto kyange. Allah AAA yagamba, ‘Owange ‘Abdur 
Rahman! Ggwe akowoola abantu eri obulongoofu era nobaziyiza ebibi?’ Naddamu 
nengamba, ‘Iyye, Owange Katinda wange Ow’ekisa Ekingi! Ku lwa kusaasira kwo 
kwokka nti nina obusobozi okukikola. Ayi Katonda wnage! Nyweeza mu Iman mu 
kiseera ky’okuvaawo kwange mu nsi.’ Allah AAA yagamba, ‘Ne ku kkubo lya Sunnah 
nalyo.’ (Hilyat-ul-Awliya, vol. 6 , pp. 153 , Raqm 8131) 

Ekyewunyisa mu kiseera ky’okufa 

Sayyiduna Imam Awza’ee eM A' yali awangaalira mu Beirut. Lumu ye 
yayingira Hammaam 1 emu mu Beirut. Nannyini Hammaam eyo yajiggalawo nga takye 
genderedde nagenda. Oluvannyuma lw’ennaku entono, bweyajja najiggulawo, yasanga 
Sayyiduna Imam Awza’ee Ats A' aaA nga afudde ate ng’agalamidde ng’atunudde mu 
Qiblah n’omukono gwe ogwa ddiyo nga guli wansi w’ettama lye. (Ibn ‘Asakir, vol. 35, pp. 222) 

Tusaba Allah amusonyiwe era atusonyiwe nga tetubaliddwa ku lulwe! 



Sarkar-e-Madinah ki Sunnat pay jo chaltay lwyn 
Allah kay woh banday zindali hayn mazaraun mayn 


1 Ekinaabiro ekinene abantu abangi mwebanaabira nga wamu mu biseera by’edda. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


22 


Okuwunnula: Abo abaddu ba Allah abagoberera Sunnah ya Nabi We Omwaagalwa 
JUsidWsfcJtsSsbi balamu mu masiro gabwe. 


^ JUi all! 



Omunywi yafuuka Muazzin 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okusobola okulaba ekirubirirwa ky’obulamu, 
okukituukako, n’okufuna endowooza ey’okwetegekera okufa, n’okufuna obwagazi 
bw’okukolera obulungi bw’obulamu bwo obw’oluvannyuma wamu n’obulamu bw’oku 
nsi, sigala nga wekutte ku mbeera ya Madani ey’ekibiina ky’ensi yonna ekitali kya 
byabufuzi ekiyagazisa eSunnah ekya Dawat-e-Islami. Dawat-e-Islami y’sika omuntu 
omwonoonefu nelongooka. Okutambula ne Madani Qafilah ez’agazisa eSunnah mu 
kinywi ky’abaagazi ba Rasool kitwaala omuntu asinga obubi mu bantu nekimutuusa 
waggulu ku kasooliya k’obugunjufu n’empisa. Wano waliwo mu bufunze ekyafaayo 
ekyabulirwa ow’oluganda omu okuva mu Maharashtra, India. Yagamba: nga sinnaba 
kwegatta ku Dawat-e-Island, nail mukozi wa bibi bingi nnyo. Nali nkola emisana 
gyonna naye nennyonoona essente zange ez’ekinaku mu kunywa omweenge. Naki 
nnyumirwa ebibi eby’enjawulo, okuvuma abantu, wamu n’okunyiiza bazadde bange ne 
balirwaana. Nali muzannyi wa zzaala nnyo era nail sisaala Salah yonna. Nali 
mubuyabuya nga nnyonoona ebiseera byange eby’omuwendo ennyo eby;obulamu 
bwange. 

Eky’omukisa omulungi, lumu nasisinkana ow’oluganda omusiraamu avunanyizibwa mu 
kitongole ekino ku bitongole bya Dawat-e-Islami. Ng’akola kaweefube wa ssekinoomu, 
yampita okutambula ne Madani Qafilah eyagazisa eSunnah. Ebigambo bye ebiwoomu 
era eby’amazima byakwaata omutima gwange, nenzikiriza okukowoola kwe. Natam 
bulirawo ne Madani Qafilah eyagazisa eSunnah ey’ennaku 3. Mu kinywi ky’abaagazi ba 
Rasool, nawuliriza emisomo okuva mu butabo obufulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, 
ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami. Ku lw’emikisa gya Madani Qafilah 
eno, omuzaanyo wa zzaala ennyo n’omunywi w;omweenge nga nze eya tasaala na Salah 
yadde n’emu teyakoma ku kutandika okusaala eSalah wabula yasikibwa nakumibwa mu 
obwagazi obw’okuyita Sada-e-Madinah (i.e. okuzuukusa abasiraamu okusaala Salat-ul- 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


23 


Fajr). Nina n’omukisa okuyita abalala okutambula ne Madani Qafilahs. Ku 

lwa kaweefube wange owa ssekinoomu, ab’oluganda abasiraamu 30 kato batambudde ne 
Madani Qafilah. Kati ndi Muazzin mu Masjid emu era ndi bbize mu kukola kaweefube 
ow’emirimu gya Madani. 


Chorayn may-naushiyan mat bakayn gaaliyan 
Aayain taubah karayn, Qafilay mayn chalo 

Ay sharabi tu aa, aa juwari ta aa 
Chhutayn bad- ‘aadatayn, Qafilay mayn chalo 


Hoga lutf-e-Khuda, aao bhai Du ’a 
Mil kay saaray karayn, Qafilay mayn chalo 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 615) 


jfJ- JUi all! 



Ebibonerezo eby’ebibi ebinnyonnyoddwa mu kyafaayo ekyo waggulu 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye! Omunywi nga muzannyi wa zzaala, eyali 
asumbuwa bazadde be ne balirwaana, ng’avuma n’abantu era nga tasaala Salah yadde 
n’emu, yasikibwa kaweefube wa ssekinnoomu ow’omubulirizi wa Dawat-e-Islami 
okutambula ne Madani Qafilah eyagazisa eSunnah mweyawuliriza emisomo okuva mu 
butabo bwa Madani kumpi n’abaagazi ba Rasool. Nga asanyuddwa, yenenya ebibi bye, 
natandika okusasanya Sunan, okukola Sada-e-Madinah n’okuyita Azan mu Masjid 
nalyooka ayota abalala okusaala eSalah. Anno, teyakoma ku kutambula ne Madani 
Qafilah yekka wabula yakubiriza n’abalala okukola kyekimu. 

Abange abaagazi ba Rasool! Mujjukire nti kiri Fard eri buli musiraamu ategeera 
omusajja n’omukazi okusaala eSalah. Oyo asaala eSalah asana kuyingira Jannah, naye 
oyo aleka eSalah n’emu bweeti agwaanira okubonerezebwa mu muliro ekumi n’enkumi 
z’emyaaka. Omunywi n’omuzannyi wa zzaala baswaazibwa kuno ku nsi ne mu Akhira 
ate bagwaana okufuna ekibonerezo ekibi ennyo ekiri mu Ggeyeena. Mu kiro 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


24 


ky’Okwambuka, Nabi wa Rahmah JUs Jta abi yalaba nti abo abajemera bazadde 
babwe baali balebeetera ku matabi ag’omuliro. Waliyo bingi mulirwaana byabanja 
mulirwaana. Nabi Omwaagalwa era Ow’emikisa JUs yh sA 3 ^ 4* yagamba, ‘Oyo 

mulirwana we nga takumiddwa okuva ku bubi bwe tajja kuyingira Jannah.’ [Sahih Muslim , 
pp. 43, Hadees 73 (46)] Okuvuma abasiraamu kikolwa kya Haraam ekitwaala omutnu mu 
Ggeyeena. 


Abakozi bawe emmere n’engoye ebiringa ebibyo 

Wano wansi watereddwaawo ebigambo ebimu ebiva mu mpapula 156 okutuusa ku 160 
ez’akitabo ky;empaupla 246 ekiyitibwa ‘Muntakhab Hadeesayn [Ahadees ennondemu] 
ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e- 
Islami. Kikwaata ku kukozesa ebigambo ebitasaana n’okuwulira obuswaavu ku kkyo. 
Biwulirize era ofune ebimuli bya Madani ebizza obujja ebukkiriza. 

Kiwandikiddwa mu kitabo Sahih Bukhari nti Sayyiduna Ma’roor Alt- (jiao lull C$?(r yagamba: 
Nnasisinkana Sayyiduna Abu Zar Ghifari jus *iii a*? mu Rabazah (ekifo ekisangibwa 
akagendo katono okuva mu Madinah). Ye as*. Jirf aisled n’omuddu we baali bayambadde 
engoye nga z’akika kyekimu. Namubuubza ku kkyo, olwo nanziramu ‘Lumu 

nayomba n’omuntu omu, nenjogera bubi ku mmaama we. Nabi Ow’ekitiibwa Prophet 
JiaatiJ* yangamba, ‘Owange Abu Zar! Oyogedde ebigambo ebibi ku mmaama we; 
oli omuntu bwaatyo akyalina ebitendo by’obutamanya [ekiseera ng’obusiraamu 
tebunnaba kujja]. Bazana bo n’abaddu bo baganda bo (mu ddiini). Allah Jute abafudde 
nga bali wansi wa biragiro byo. Oyo alina muganda we wansi we alina okumuwa 
ekyokulya eyo kyaalya yekennyini era n’ekyokwanbala ekyo kyayambala kyennyini. 
Tomenya bakozi na mirimu egyo egibafuula abanakuwavu, ate bwobanyiiza mu ngeri 
yonna (okubakozesa emirimu egy’amaanyi ennyo_, olwo nno bayambe mu mirimu 
egyo.’ (Sahih Bukhari, vol. 1, pp. 23, Hadees 30) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


25 


Okwejjusa okunene n’okusasula kwakwo 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Omuntu Sayyiduna Abu Zar m (jiao &i)l gweyali 
akozesezzako ebigambo ebitaali birungi yali Sayyiduna Bilal Habashi Ait Sail Byeyali 
ayogedde ait Jaaiiio*? byaali tebisaana busaanyi, naye nga si byabuwemu. Yali nga SluI (j 9?Cr 

agambye bugambi: ‘Owange mutabani wa mmaama omuddugavu.’ Sayyiduna Bilal 
jii5 i&i bweyemulugunya ku kkyo eri Nabi Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa 
JUs^b;*& ( jis5iA! j*, ye JLsajbajiijiaM)! J* yavunaana era nabulirira Sayyiduna Abu Zar Ghifari 
Aii Jta &i>i Engeri Sayyiduna Abu Zar ^ jus sii gyeyaddamu egonza omutima. 
Giwulirize okankane mu kutya Katonda. 

Oluvannyuma nga Sayyiduna Abu Zar Ghifari as*. <JM afci amaze okuvunaanwa Nabi 
Omutukuvu j*, ye 4i£jts5siiics*? yali ajjude ensonyi era mangu ddala yagnda era 

Sayyiduna Bilal Habashi Alt (J, 1*5 Soil nateeka ettama lye ery’emikisa ku ttaka nagamba mu 
bwetoowaze obungi era ng’akaaba mu ngeri ey’okwegayoirira, ‘Owange Bilal! Bwoba nga 
tolinnye ku ttama lyange, sigenda lijjawo ku ttaka.’ Ng’awulira nti awalirizibbwa nnyo, 
Sayyiduna Bilal nga tayagala yateeka ekigere kye ku ttama lya Sayyiduna Abu 

Zar 4i£jtaSidiicj*? nakijjawo mangu ddala oluvannyuma. Ye ai£.jtssallied yamala n’asonyiwa 
Sayyiduna Abu Zar Ghifari (Irshad-us-Saari , voZ. 7, /?/?. 797j 

Sayyiduna Abu Zar Ghifari ££ Aiil yali mulongoofu nnyo 

Ng’annyonnyola ku kyafaayo ekyo waggulu, Sayyiduna ‘Allamah Qastalani ycM ii* u^i 
yagamba: Sayyiduna Abu Zar Ghifari Alt eJlso Atil Cs^O - yali ayogedde ebigambo ebyo ebyaali 
bitasaana kubanga yali nga tamanyi nti biri Haraam. Singa yali ng’akimanyi 

Ait (jlaJ lu)l CS&'S) yandibadde nga Alt (jilsS lull tekikolerako ddala. Nabi Omwaagalwa era 
Ow’emikisa jus J* yamuvunaana ng’agamba ‘oli omuntu bwaatyo akyalina 

ebitendo by’obutamanya [ekiseera ng’obusiraamu tebunnaba kujja’. Okuvunana kuno 
nakwo kulaga amadaala amanene. Kiringa nti ye &£• £loI yali abuulirirwa nti omuntu 
omunene nga ggwe talina kubeera nti ayogera ebikyamu ng’ebyo. (Ibid) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


26 


Obunyweevu bwa Sayyiduna Abu Zar Ghifari ££ &\ Cs?j 

Sayyiduna Abu Zar Ghifari xz jts sii a*? y’om ku ba Saahaba abasiramuka mu biseera 
ebyasooka eby’obusiraamu. Abamanyi abamu bagambye n’okugamba nti yali 

&C- wakutaano mu ba Sahaba abataali ba Hijazi okusiramuka. Bingi 

ebikwaa ku kusiramuka kwe &z biri mu kitabo kya Sahih Bukhari. Yali Aii- (Jtaij £ld! £ '$&(r 

ng’ayagala nnyo obusiraamu era yali <JM s&\ ng’alangirira obusiramu bwe awatali 
kutya kwonna buli lunaku mu nkungana z’abatakkiriza. Abatakkiriza bamugoba nga era 
nga yenna abunye omusaayi lull yali azirika. Amangu ddala ng’aze engulu, yali 
atjtsaablest ng’addamu okulangirira ekintu kyekimu. Kino kyagenda mu maaso okumala 
ennaku ezimu. (Muntakhab Hadeesayn, pp. 157) 

Tusaba Allah JsW amusaasire era atusoniyiwe nga tetubaliddwa ku lulw! 


Khudaya ba-haq-e-Bilal-o-Abu Zar Mujhay Deen per istiqamat ‘ata ker 

Ilahi na kuch poochlma rauz-e-Mahshar Mujhay bakhsh bahr-e-Bilal-o-Abu Zar 

Ilahi Baraye Bilal-o-Abu Zar Mujhay Khuld mayn day ja wa ar-e-P ay amber 


Okuwunnula: Owange Ow’amaanyi Ag’ensusso! Mpa obubyweevu mu busiraamu, 
nsonyiwa nga sibaliddwa ku lunaku lw’enkomerero ate nteeka mbeere kumpi ne Nabi 
Wo Omwaagalwa Jtaj&i J* mu Jannah ku lwa Sayyiduna Bilal ne Sayyiduna Abu 

Zar zs90‘. 


(Jp (JUi ail I 



Ensolo etiisa ejja kujja kumpi n’olunaku lw’enkomerero 

Mugezeeko okulaba obwetaavu n’amakulu g’okukowoola eri obulongoofu. Kumpi 
n’olunaku lw’enkomerero, abantu bajja kulekerera okuyita abala eri obulongoofu, ate 
tewajja kubeerawo ssuubi gyebali ery’okulongooka. Soma ayaa 82 eya Surah An-Naml 
n’enziwunnula yayo ku lupapula olwa 712 olwa Kanz-ul-Iman ne Khaza'in-ul-‘Irfan 
eyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebotabo ekya Dawat-e- 
Islami. Allah jWA agamba mu kitundu 20 ekya Quran Entukuvu: 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


27 


9 ^ 


U^33 ^3 
@ O^lid Si UsiL q\ ' ^j'Sh 6* 


£ra ekigambo bwekina bagwaako, Tujja kubaleetera ekisolo okuva mu nsi, ekijja okwogera 
nabo - kubanga abtantu abo tebakkiriza mu bubonero Bwaffe. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 20, Surah An-Nami, verse 82) 


Ekisolo ekya ffeesi ey’enjawulo kumpi n’olunaku lw’enkomerero 

Ng’annyonnyola ayaa eyo waggulu, omunnyonnyozi wa Quran amanyiddwa ennyo 
‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’eemuddin Muradabadi yagamba: 

Kitegeeza, bajja kubonyabonyazebwa obusungu bwa Katonda, ekibonerezo kya Katonda 
kijja kufuuka Wajib gyebali ate tewali kwekwasakwasa kwabwe kujja kukkirizibwa. 
Abantu tebajja kukowoola eri bulongoofu yadde okuziyiza empisa embi, tewajja 
kubeerawo ssuubi gyebali okulongooka, olunaku lw’enkomerero lujja kujja, obubonero 
bwalwo bujja kulabika, ate okwenenya mu kiseera ekyo tekujja kugasa. 

Mufti ajisJkssA! kr-* yamala nagamba: Ekisolo ekyo eky’ebigere ebina kiyitibwa 'kXyf 
[Daabba-tul-Ard], kirina ffeesi ey’enjawulo, kijja kufubutukira mu lusozi lwaSafa 
(olusangibwa mu Makkah Mukarramah) era kijja kuddukira mu bibuga byonna. Kijja 
kubeera nga kyogera bulunginnyo era nga kiteeka akabonero ku kyeenyi kya bub muntu. 
Kijja kusaza olunyiriri oluyakayakana ku kyenyi k’abakkiriza nga kikozesa omuggo gwa 
Nabi Sayyiduna Musa visab iAlii jx ate kijja kuteeka akabonero akaddugavu ku 

byeenyi by’abatakkiriza nga kikozesa empeta ya Nabi Sayyiduna Sulayman 

5 . 

Mufti yamala nagamba: Kijja kubeera nga kyogera bulungi nti IJjfc j 

i.e. ono musiraamu ate ono mu Kafiiri. Mufti kf-e yayongera nagamba: Tebakkiriza 

mu Quran erimu okunnyonnyola ku kuzuukira, okubalibwa okubonerezebwa wamu 
n’okuvaayo kwa Daabba-tul-Ard. (Okunokolwa- tekufuniddwa yadde ne mu lulimu Olu Urdu) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


28 


Oyo yenna akaaba ajja kuyingira ejannah 

Nabi wa Rahmah As A As Ai lumu yakola olukowoola olulungi ennyo eri 
obulongoofu er ba Sahaba be nga bwasoma Surah At-Takasur nga bwakaaba 

mu kutya Katonda. Sayyiduna Jareer Bin ‘Abdullah (jiao luil £$?(/ yagamba nti Nabi 
Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa Aw A As A A J* yatugamba, ‘Ngenda kusoma 
Surah At-Takasur mu maaso gammwe. Oyo yenna akaaba ajja kuyingra ejannah.’ 
Nolw’ekyo, Nabi Aw A As A A yagisoma. Abamu kuffe twakaaba naye abamu 
tebaakaaba. Abo abali batasobola kukaaba bagamba, ‘Ya Rasoolallah Aw A;- sA Jts A A=! 
Tugezezzaako okukaaba naye tetusobodde.’ Nabi Omwagalwa era Ow’emikisa AsAAi j* 
As A yagamba, ‘Nziramu okugibasomera. Oyo yenna akaaba, eri ye ye Jannah, ate oyo 
atasobola kukaaba wakiki akole ffeesi (endabika) eringa ey’oyo akaaba.’ 

(Nawadir-ul-Usool, vol. 1, pp. 611, Hadees 862) 


Omwaana akwaasa ensaalwa 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Hadees eyo waggulu erimu okukowoola eri 
obulongoofu okuwulikika mu mutima okwakolebwa Nabi waffe Omwaagalwa era 
Ow’emikisa Aw A A .A iii\ A mu ngeri ey’enjawulo. Kiraga n’okulaga nti Nabi 
Omutukuvu Aw A As A A A asobola okuwa ekintu kyonna eri omutnu yenna 
n’obusobozi obwamuwebwa Katonda, era y’esnonga lwaki AsAAAAi J* yagmba, ‘Oyo 
yenna akaaba ajja kuyingra ejannah.’ Nakyo kiragiriza ku Surah At-Takasur eri mu 
kitundu ekisembayo ekya Quran Entukuvu. Oyo azisoma afuna empeera ey’okusoma 
ayaa lukumi. Surah eno erimu okunnyonnyola okuyugumya omutima okukwaata ku 
ntaana, Akhira n’omuliro gwa Ggeyeena. Singa tuyiga enzivunnula yayo okuva mu 
Kanz-ul-Iman ku mutima era netukaaba buli bwetujiwuliriza. Katuwulirize ekyafaayo 
ekikwaata ku mutima eky’omwaana eyewuunyisa buli omu ng’akowoola eri 
obulongoofu olukowoola olujjudde okutya Katonda! 

Omusajja omulongoofu omu lumu yalaba omwaana eyali akaaba ng’atudde wabweeru 
wa Madrasah. Bweyabuuzibwa ku nsonga eyali emukaabya, omwaana yaddamu, ‘Leero 
musomesa waffe yatuwandisizza ayaa ezimu ku mbaawo ngjomusomo gwaffe, ekintadde 
okukaaba.’ Ng’ayogera bino, yamulaga olubaawo olwaali luliko ayaa zino nga 
ziwandikiddwaako: 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


29 




Ntandika n’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ow’ekisa ekingi. 


9 V 


' J> 


{Jp (j*J Cjl 6 LAyk* ^ !j|j| JjULjl >Jjj (Jvi jJZJ^'\ 


9 5 , 


© >1* 6i^ j3 ^ 


Obwaagazi bw’okunoonya obugagga obulalala bwabateeka okubeera abarebize. Okutuusa be 
mwatuuka mu ntaana. Iyye mazima,mu kiseera katono nnyo, mugenda kumanya! Era, iyye 
mazima, mu kaseera katono mugenda kumanya! Iyye mazima, singa mwaali mumanyi 
n;okumanya okwamazima, mwandibadde nga temwagala bugagga. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 30, Surah At-Takasur, verses 1-5) 


Omwaana yeyongera okukaaba. Ng’asanyuddwa nnyo omwaana ono, omusajja omulon 
goofu oyo yagamba, ‘Mutabani! Omusomo oguva mu Surah eyo tegunnaba kugwaayo. 
Waliyo ayaa endala eziyinza okukuweebwa enkya mu musomo. Oluvan nyuma 
lw;okwogera bino, yasoma ayaa ezisigaddeyo eza Surah At-Takasur eziri bweziti: 


t 



, s _ „ 9 ^ 9 - _ 9 4! 




Amazima mujja kulaba Omuliro Ggeyeena. N’era, mazima mujja kugulaba n’olulaba 
olukakafu. Oluvannyuma, ku lunaku olwo, mujja kubuuzibwa ku byengera. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 30, Surah At-Takasur, verses 6-8) 


Ng’atidde nnyo olw’okuwuliriza okwogera ku muliro gwa Ggeyeena, omwaana oyo 
yagwa wansi ku ttaka ng’akankana n’afaa. Musomesa we yadduka nakwaata omusajja 
oyo omulongoofu. Abantu abakungaana, n’abazadde b’omwaana nabo bajja. Nga 
abmulumiriza okutta, omusajja oyo omulongoofu yawabirwa mu maaso ga Qadi. Qadi 
yabuuza omusajja oyo omulongoofu oba yali alina kyeyali ayagala okulambulula mu 
kwetaasa. Omusajja omulongoofu yayogera ebyaaliwo byonna. Ng’abiwulirizza, Qadi 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


30 


yamala nalamula nti omwaana yali mulongoofu nnyo era yali attidwa ekiso (ekitala) 
ky’okutya Katonda. Musajja oyo omulongoofu yamala nateebwa n’ekitiibwa. 

(Summarized from: Nuzhat-ul-Majalis, vol. 2, pp. 94) 

Tusaba Allah J«5*- abasaasire era atusonyiwe nga tetubaliddwa lu lwabwe! 

SI , ^ 9 ^ ) 

ij Ac JU5 iiil o 


Madani munnay kay khaaf-e-Kluida perfida 
Suntay hi aayatayn dhayr jo ho gaya 
Kash! Mil jaye mujh ko bhi aysi wila 
May ray memay ka baa ’is ho khauf-e-Kliuda 

Okuwunnula: Ng’okutya kwa Katonda kwaali kwewunyisa nnyo okw’omwaana oyo eyafa 
ng’awulirizza ayaa. Singa nagnge mpeebwa omukisa ng’ogwo nti nange nfa olw’okutya kwa 
Katonda. 


JUi all! 



Nabi Omutukuvu Igt* yakowoola eri obulongoofu kumpi n’entaana 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Muwulirize Hadees eno ekwaata ku mutima erimu 
okukowoola eri obulongoofu okwakolebwa Nabi Omwgalwa era Ow’emikisa 4a -A 
Ass ng’akaaba n’okutya kwa Katonda. Hadees eno eri mu kitabo Ibn Majah ng’eva ku 
Sayyiduna Bara Bin ‘Aazib Yagamba Twetaba mu kusaalia omufu 

wamu ne Nabi Ow’ekitiibwa bssfcJtsSafaij*. Ng’atudde kumpi n’entaana, Nabi 
Aas-f h yakaaba nnyo okutuusa ettaka bweryatoba olw’amaziga agaali gakulukuta okuva 
mu maaso ge ag’emikisa. Nabi JtsSaiii j* yamala nagamba, ‘Mu gyetegekere (i.e. 

entaana).’ (Sunan Ibn Majah, vol. 4, pp. 466, Hadees 4195) 

Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani yakaab ang’alabye entaana 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye engeri Nabi OmutukuvuAw 4s $£* J<ss <Ai J* 
gyeyakowoolamu eri obulongoofu ng’akaaba n’okutya kwa Katonda. Newankubadde 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


31 


nga kikakasibwa era nga akumibwa okuva ku buli kika ky’ekibonerezo ky’entaana 
n’olunaku lw’enkomerero, Nabi wnage Omwagalwa era Ow’emikisa jus sii J* 

yakaaba n’okutya kwa Katonda nga bwayogera ku ntaana kubanga yali amanyi bulungi 
nnyo ebijikwatako. Mu ngeri y’emu, newankubadde nga yali yalangibwa nti ajja 
kuyingira mu Jannah, mukulembeza w’abakkiriza, Zun-Nurayn, eyakungaanya Quran 
Sayyiduna ‘Usman Ibn ‘Affaan naye yali tasobola kugumira (kuziyiza) maziga 

bweyali ng’alambula entaana. 

Kiwandikiddwa ku lupapula 139 olw’ekitabo ky’empapula 695 ekiyitibwa ‘ Allah Walon 
ki Baatayn (omuvuumbo 1) ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 
ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: (Sayyiduna) Haani ( (JtaJ ), omuddu wa 
Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani ass-jisSaiiio*?-, yagamba nti Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani 
iii bweyali ng;ayimirira kumpi n;entaana yali akaaba nnyo okutuusa ng;ekirevu kye 
eky’emikisa nekitoba (nga kibunye amaziga).’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 138, Hadees 2315) 

Mu kitabo ekiyitibwa J1 At Adi y [Al-Mawa’iz-ul-‘Asfooriyah], ekyafaayo kino 

kiwandikiddwa mu bujjuvu. Nolw’ekyo, bweyabuuzibwa ku nsonga lwaki yali akaabye 
nnyo ng’alabye entaana eyo, yaddamu m <Ai ‘Ndowooza ku bw’omu bwange 
(okuwubaala); tewali ajja kubeera nange mu ntaana yange.’ (Oluvannyuma, ng’akowoola 
eri obulongooofu) yagamba ‘Oyo asanag nti ensi eringa ekkomera gyali, ajja 

kusanga entaana ye nga Jannah, ate oyo asanga nti ensi ye eringa eJannah ajja kusanga 
entaana ye nga kkomera. Okufa bubaka bwakuteebwa eri oyo ng;oblamu bw’ensi bwali 
bulinga obusibe mu kkomera. Oyo eyelekereza neyeziyiza obwaagazi bwa Nafs ku nsi 
ajja kusanga okusasulwa kwe okujjuvu mu Akhirah. Omuntu asinga obulungi y’oyo 
aleka ensi nga ensi tennaba ku muleka, era asiima Katonda ^ (J«5Q nga tannaba ku 
musisinkana. Buli omu ajja kuyisibwa mu ntaana ogugerageranya n’obulamu bwe 
obw’ensi. Kitegeeza, bwawangaala obulamu bwe ng;akola emirimu emirungi, 
ajjakusanga obugonvu mu ntaana ye naye bwasisinkana okufa kwe ng’akola ebibi, 
ajjakufuna emitawaana n’ebibonerezo’ (Maw’izah Hasanah, pp. 61-62) 

Entaana eyinza okubeera ennimiro oba omuliro 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Abaddu ba Allaha abalongoofu baali bafumitiriza 
nnyo ku mbeera ey’omunda ey’entaanna. Ku ludda olulala, eky’ennaku, ffe tutera oulaba 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


32 


entaana naye tetuyiga ssomo n’erimu. Singa naffe tulowooza nnyo ku ntaana zaffe. 
Jjukira! Entaana eziringa ezifanagana kungulu si zezimu munda mwazo. Entaana 
y’omuntu omu ebeera nnimiro enyirira naye ate eyomulala ebeera ejjude omuliro, 
emisota n’essiga. Era jjukira nti okutegeera kw’omufu kusigalawo mu ntaana. 
Nolw’ekyo, abaddu ba Allah abalongoofu abava mu bulamu buno nga bali mu mbeera 
ya Iman bajj kusisinkana okusaasira kwa Allah JsA*-, nga banyumirwa amasanyu 
amanene mu ntaana amangu ddala. Naye abo abanyiiza Allah ne Nabi jtiSAiJ* 
JUs-db nga bawangaala obulamu obujjude ebibi bajj a kusisinkana emitawaana eitayinza 
kulowozebwakwo bwebana ziikibwa mu ntaana. Nga okutegeera n’okuwulira bisigala 
nga biramu mu ntaana, omufu awulira era ategeera buli kimu. Amaanyi g’okulaba 
n’okuwuliriza geyongerako nnyo, era omufu oyo asobola okulaba n’okuwuliriza ebintu 
eby’ejawulo. Aalabiraddala ab’enganda be ne mikwaano gye nga baddayo ewaka 
oluvannyuma lw’okumuziika. Awuliriza n’emigere byabwe. 

Okuwubaala mu ntaana 

Kirowoze ko burowooza! Newankubadde nga tewali kibonerezo kiwereddwa mukozi wa 
bibi; naye nazikibwa mu ntaana ey’ekizikiza, ndayira Allah nakino kikola ng’essomo 
eddene ery’okuyiga. Lowooza ku ngeri gy’ana mala mu obudde bwe. Embeera ye enabeera 
etya mu ntaana etiisa era ey’ekizikiza? Buli muntu omugezi asobola okikiraba wakiri 
olugera olutonotono. Kino kyakulabirako embeera y’omuntaana bweeri ey’aka zigizigi, 
wabula omukozi w’ebibi ayinza okufuna ebibonerezo ebisingawo obunene. Sayyiduna 
Masrooq yagamba, ‘Omubbi oba omunywi w’omwenge oba omweenzi bwafaa 

[nga teyenenyezza], alumbibwa emisota egibojja ennyamaa ye era negijirya lubeerera.’ 
(Kitab Zikr-ul-Mawt ma’ Mawsu’ah Imam Ibn AbidDunya, vol. 5, pp. 476, Raqm 257) 


Kirowoze ko! Omuntu bwazikibwa mu ntaana ey’ekizikiza era ey’sntiisa nga mulamu 
ng’ekibonerezo ky’okuleka okusaala eSalah omulundi gumu gwokka oba okulimba 
omulundi gumu oba okutunula olutunula olutakkirizibwa omulundi gumu oba 
kuwuliriza oluyimba omulundi gumu oba okulaba firimu omulundi gumu oba okuvuma 
omuntu yenna omulundi gumu oba okuyombeza omuntu omulala n’obusungu 
omulundi gumu awatali kukkirizibwa kwa Shar’i permission oba okusalako ekirevu 
omulundi gumu, embeera ye enabeera etya? Mazima abantu abatya Allah bakankana 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


33 


nga bakilowozezzako. Allah Js-sS^ bwaba ng’anyiziddwa, ania yinza okugumira ebibo 
nerezo by’entaana? Kiwandikiddwa mu kitabo Hilyat-ul-Awliya, ‘Omuddu bwaziikibwa 
mu ntaana, ebintu byonna bijja okumutiisa, byeyali atya ku nsi, naye nga tatya Allah 

(Hilyat-ul-Awliya, vol. 10, pp. 12, Raqrn 14318) 

Tusaba Allah JU-jA atukingirize ebinonyabonyo eby’omu ntaana ne mu Muliro. 

Ker lay taubah Rab ki rahmat hay bari 
Qabr mayn wernah saza hogi kari 

Mwenenye kubanga okusaasira kwa Allah kungi nnyo. 

Oba si kkyo,ebibonero mu ntaama bijja kubeera ngs bingi. 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 667) 


Temulimbibwa buvubuka bwamwe 

Ng’akola kawefube wa ssekinoomu era ng’akowoola eri obulongoofu, Sayyiduna Mansur 
Bin ‘Ammar jus J eyali omu ku ba Wali abaali bamanyidwa ennyo lumu 
yabulirrira: Owange muvubuka omuto! Tolina kubeera nti olimbibwa obuvubuka bwo. 
Abantu bangi abato abetabye mu ssuubi eppanvu, neberabira okufa kwabwe era 
nebalwisa ate neberabira okweneny, nga bagamba nti ‘Nja kwenenya enkya oba olunaku 
oluddako.’ Mu nkomerero, baziikibwa mu ntaana zabwe era tebagasibwa bugagga 
bwaabwe, baddu babwe, bazadde n’abaana. Kiwandikiddwa mu ayaa 88 ne 89 eza Surah 
Ash-Shu’ara, ekitundu 19: 


A A ^ ' 9 ' z 9 ' 

(^gj) i—AJLt 3Jo! (3^ o 

ss =* " 




Olunaku obugagga bwabwe wadde abaana babwe bwebitajja kubagasa. Okujjako oyo eyajja 

mu maasoga allah, n’omutima omulungi 1 . 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 19, Surah Ash-Shu 'ara, verses 88-89) 


1 Omutima ogukumiddwa okuva ku nzikiriza enkyaamu. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


34 


Milay khcik mayn ahl-e-sha" kaysay kaysay 
Makeen ho gaye la-makaa" kaysay kaysay 


Huway naamwar bay-nisha" kaysay kaysay 
Zameen kha gayi nojawa" kaysay kaysay 


Jagah jee laganay ki dunya nahin hay 
Yeh ‘ibrat ki ja hay tamashah nahin hay 



‘Qalb-e-Saleem’ kye kki? 


Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! ‘Qalb-e-Saleem’, i.e. Omutima ogukumiddwa 
kitegeeza obutukuvu bw’omutima okuva ku nzikiriz aenkyaamu. Ng’annyonnyola ku 
ayaa eyo waggulu, omunnyonnyozi owa Quran amanyiddwa ennyo ‘Allamah Maulana 
Sayyid Muhammad Na’eemuddin Muradabadi yagamba: Oyo ali ewala okuva 

ku kusamira, obutakkiriza n’obunanfusi ajja kuganyukwa eby’obugagga byakozesa mu 
kkubo lya Katonda n’abaana be abalongoofu. Kiwandikiddwa mu Hadees, ‘Omuntu 
bw’afa, emirimu gye gikutuka okujjako ebintu bisatu - empeera ey’oluberera, esseente 
eziyamba abantu n’omwaana omulongoofu amusabira eDu’a.’. 


(Sahih Muslim, pp. 886, Hadees 1631; Khaza'in-ul-‘Irfan, pp. 593) 


Meeza" pay sab kharay hayn a ’maal tul rahay hayn 
Rakh lo bliaram kluidara ‘Attar Qadiri ka 


Okuwunnula: Bonna bayimiridde kumpi ne mizaani era emirimu gipimibwa. ‘Attar Qadiri 
okuva ku buswaavu ku Iwa Allah (Wasail-e-Bakhshish, pp. 195) 




www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


35 


Okwagala ebitaano n’obubuyabuya ku bitaano 

Wano waliwo ebimuli bya Madani ebikowoola eri obulongoofu era nga bituzuukusa 
okuva mu bubuyabuya. Nabi wa Rahmah, Omuwolereza wa Ummah, Nannyini Jannah 


J* yagamba: 




kujjira Ummah yange nga bajja kwagala bitaano ate berabire bitaano: 


4. fsfUf j Bajja kwagala ensi ate berabire Akhirah. 

5. yUA j JUJ1 jtiy A: Bajja kwagala eby’obugagga ate berabire okubalibwa. 

6. OjAjJ j jJJkl 53^4 i^ : Bajja kwagala ebitonde ate berabire Omutonzi 
(Katonda). 

7. 4fcQ\ OjAL 3 Ojioll Cfyjk if : Bajja kwaagala ebibi ate berebire okwenenya. 

8 . oy^i 3 33d=iil if : Bajja kwagala embibi ate berebire amalaalo (entaana)’ 

(Mukashafa-tul-Quloob, pp. 34) 


Woh hay ‘aysh-o- ‘islirat ka koi mahal blii 
Jahan tank mayn her ghari ho ajal bhi 

Bas ab apnay is jahl say tu nikal blii 
Yell jeenay ka andaz apna badal blii 

Jagah jee laganay ki dunya nahin hay 
Yell ‘ibrat ki ja hay tamashah nahin hay 

u Okuvvunnula: Omuntu ayinza atya okujaganya mu kifo mwasobola okufiira ku » 
ssawa yonna? Kati olina okufula ove mu kizikiza eky’obutamanya era okyuuse 
embeera z’obulamu bwo kubanga ensi eno si kifo kyakunyumirwa mu wabula 
kuyigira mu misomo. 


JUi all! 



www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


36 


Okwenenya okuva ku nyimba ne myuziki 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okusobola okufuna okusimibwa kwa Katonda, 
okufuna okutya Katonda mu mutima, okwongeza obwagazi bw;okukuuma obukkiriza, 
okufumitiriza ku kufa, okuwira okutya okuva ku bibonerezo by’entaana n’omuliro, 
okujjawo omuze ogw’okukola ebibi, okwenyweeza ku Sunnah, okukoleeza omusubbawa 
g’wobwaagazi eri Nabi Omutukuvu mu mutima n’okwongeza okuyayana 

kwo okubeera okumpi ne Nabi Ow’ekitiibwa JUs*lb ^ jus *iii J* mu Jannat-ul-Firdaus, 
sigala nga wekutte ku Dawat-e-Islami, ekibiina eky’ensi yonna ekitali kya byabufuzi 
ekibulirira Quran ne Sunnah. Tambula buli mweezi wakiri ennaku ssatu ne Madani 
Qafilah ez’agazisa eSunnah mu kinywi ky’abagazi ba Rasool, jjuzaamu akatabo ka 
Madani In’amaat buli kanaku ng’okola Fikr-e-Madinah era okaweeyo eri avunanyizibwa 
ku bbwo ku lunaku olw’ekkumi olwa buli mweezi gwa Madani. 

Wano waliwo mu bufunze ekyafaayo kya Madani okukukubiriza. Ow’oluganda 
omusiraamu omu okuva mu Hyderabad Bab-ul-Islam (Sindh) yagamba: Nali muvubuka 
wa malala era nga nnymirwa nnyo ebisikiriza n’ebwokwewunda eby’oku nsi. Nga 
netoloddwa ebibi n’ebikolwa ebiswaavu ng’okuyimba, omuziki, firimu, emizannyo etc., 
nail ndi wala nnyo okuva ku Salah ne Sunnah. Eky’omukisa omulungi, Madani Channel 
yaggulwaawo mu Ramadan-ul-Mubarak 1429 AH (2008). Ku lw’okusaasira kwa Allah 
JmA, nalaba ebyaali biwerezebwa ku Madani Channel. Nga nsanyuddwa nnyo, natan 
dika okulaba ebyali bisinga okuwerezebwa mu mitndera gyayo. Nafuna n’omukisa 
okulaba omusomo ogwagazisa eSunnah oguyitibwa ‘Enjaba enzirugavu’. Nga mpan 
guddwa okutya kwa Katonda, nakolerawo ekigendererwa eky’okukuza ekirevu ku ffeesi 
yange. Omusomo ‘Ennyiriri 35 ez’ennyiimba ez’obuwemu eri Katonda n’eddiini’ 
bwegwawerezebwa ku Madani Channel, nenenyezawo mu kutya okungi okuva ku 
nnyimba. 

Bay’at bweyakolebwa ku Madani Channel, nafuuka mureedi wa Ow’ekitiibwa Ghaus-e- 
A’zam Sayyiduna Shaykh ‘Abdul Qaadir Jeelani -A jus A' &A?, nenfuuka Qadiri. Ku 
lw’okusaasira kwa Allah JmA, ntandise okusaala eSakah ettaano mu budde bwazo zonna. 
Mu kiseera ky’okuwandiika bino, mpereddwa omukisa omulala okukola I’tikaf ey’en 
naku 30 mu Ramadan-ul-Mubarak wansi w’obulabirizi bwa Dawat-e-Islami mu Faizan- 
e-Madinah, Madani Markaz ey’ensi yonna eya Dawat-e-Islami. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


37 


Madani Channel Sunnataun ki laye ga ghar ghar bahaar 
Madani Channel say hamayn kyun walihanah ho na piyar 

Ay gunahaun kay mareezon! Chahtay ho ger shifa 
On kertay hi raho turn Madani Channel ko sada 
Is mayn ‘isyan say hifazat ka bahut saaman hay 
djJit'Li.oi Khuld mayn bhi dakhilah aasan hay 

a Okuvvunnula: Twagala nnyo Madani Channel kubanga ereeta ensulo ya Sunnah » 
mu buli maka. Abange abakozi b’ebibi! Bwemuba nga mwagala okuwona 
obulwadde bw’ebibi, musigala nga mulaba Madani Channel.Ejja kubakuuma 
okuva ku bibi ate ejja kubatwaala mu Jannah, 


(Wasail-e-Bakhshish, pp. 605-606) 




Okukaaba n’okutya kwa Katonda ng’okowoola eri obulongoofu 

Abaatusooka abalongoofu abaffe dji baali tebasuula kakisa konna ak’okuyita 
abantu eri obulongoofu. Ne bwebaali nga batambula, baali bakowoola eri obulongoofu. 
Sayyiduna Ibraheem Bin Bashshaar Jta d>i yagamba: Nze ne Fasawi 
ads twaali tugend amu Busiiri (Syria) omuntu bweyajjira amangu ddala nagamba 

ng’amaze okutoola Salam gyetuli, ‘Owange Abu Yusuf! Mbulirira.’ Ng’awulidde kino, ye 
Jia sii yakaaba nnyo namala nagamba ng’akowoola eri obulongoofu, ‘Owange 
muganda wange! Ennaku n’ebiro ebijja ne bigenda mu kweddiringana biraga nti 
omubiri gwo guli mu kunafuwa, emyaaka gyo gigwaayo ate okufa kwo kusembera. 
Owange muganda wange! Tolina kwekkusa okutuusa ng’omanyi nti ojjakubeera 
n’enkomerero ennungi. Tofuua nga mubuyabuya kubanga tomanyi oba onayingira 
ejannah oba Omuliro, oba Allah JsA*- musanyufu gyoli olw’okusaasira Kwe n’obugabi 
oba munyiizvu gyoli olw’ebibi byo n’obubuyabuya. Owange omusajja omunafu! 
Tewalabira nga kiki kyooli kyennyini. Wali ttoondo erikyaafu mu ntandikwa ate ojja 
kufuuka omulambo oguvuunze mu nkomerero. Bwoba nga tosobola kulaba buwanvu 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


38 


bwa kubulirira kwange kati, ojja kubutegeera mangu nnyo ng’oziikibwa mu ntaana yo 
mwojja okuwulirira obuswaavu naye nga tekijja kukugasa.’ 

Ng’ayogedde bino, yasirika M era natandika okukaaba. Ng’awambiddwa 

embeera eyo, omuntu eyali asabye okubulirirwa naye yatandika okukaaba. Omwogezi 
w’ekyafaayo agaenda mu maaso nagamba nti bombi baakaaba nnyo okutuusa 
bwabazirika. Ng’alaba bino omwogezi naye yakaaba nnyo. 

(Zamm-ul-Hawa, pp. 437; summarized) 


Mujhay sachchi taubah ki taufeeq day day 
Pa-ay Tajdar-e-Haram Ya Ilahi 

Jo naraz Tu ho gaya to kaheen ka 
Rahim ga na Tayri qasam Ya Ilahi 

a Okuvvunnula: Owange Ow’amaanyi Gonna! Mpa omukisa ogw’okwenenya » 
okwanamaddala olwa Nabi Wo Omwaagalwa Ms M Jts x 3*. Bwonyigira, 
njakuzikirira. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 82) 


(jc- alii 



Kaaba bwoba ng’olabye omulala ng’akaaba 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye okuytya kwa Katonda okw’abatusooka 
abalongoofu JIsSaLi j 4 >*? Nga bakowoola eri obulongoofu, oluusi bakaaba nga n’okutya 
kwa Katonda. Omuntu yenna ne leero bwakaaba n’okutya kwa Katonda ng’akowoola eri 
obulongoofu oba ng’abulirira omusomo oba ng’akola Du’a oba ng’asoma Quran oba 
Na’at, guno mukisa munene nnyo gyaali. Okulowooza obubi ku muntu oyo ng’omu 
twaal nga eyelaga kikolwa kiri Haraam era kitwaala omuntu mu Muliro. No’wlekyo, 
tewali alina kubeera na ndowooza mbi. Abo ababumbugujjira mu muliro gw’okunyiiga 
olw’okubeera n;endowooza embi ku balala tebajja kufuna kirala okujjako okuzikirira. 
Sayyiduna Makhool Dimashqi -X jus x lumu yagamba, ‘Bwolaba omuntu ng’akaaba, 
naawe kaabira wamu naye. Tolowooza bubi nti ali mu kweraga. Lumu nafuna 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


39 


ekirowoozo ekibi ku musiraamu eyali akaaba, era nno olw’ekyo nali sisobola kukaaba 
kumala mwaaka mulamba nga ekibonerezo.’ (Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 107) 


Yaad-e-Nabi mayn ronay wala ham deewano" ko 
Lakh paraya ho woh phir bhi apna lagta hay 




Omuntu eyeraga yakyasinze obussiru 

Okulowooza awatali kintu kyonna ekituufu ekiraga nti omuntu akaaba mu Du’a etc. nti 
yeraga [i.e. kabandabe] teali kubusabusa nti kibi ekitwaala omuntu mu Muliro, naye 
omuntu akaaba alina okufumitiriza ku nsonga lwaaki akaaba. Bwaba ng’asuubira nti 
waliwo okubusabusa mu kweraga, alina okwewala okukaaba. Eky’amazima, omuntu 
eyeraga busiru nnyo kubanga ayonoona empeera ennene ezimuweebwa Katonda 
olw’okwagala essanyu eriggwaawo ery’okugombebwa, okuwaanibwa n’abantu okumut 
wala nti mulongoofu. Ekisingayo obubi nate, omuntu ono omunyomeefu eyeraga 
tayinza na kumanya oba omutnu gweyali ayagala okusanyusa olw’okulabika kwe 
ng;omulongoofu oba asanyuddwa oba nedda. Newankubadde ng’omuntu oyo asanyuddwa, 
era namuwaana, kizibu nnyo omuntu okuwulira ebigambo eby’okuwaana kwe. Omuntu 
nebwamuwanira mu maaso ge, kino kijja kumuleetera okuzikirira okulala. Nzikiririza 
mu! Abantu bwebakitegeera nti gundi akaaba oba akola ebikolwa eby’okusiinza olw 
kabandabe, bajja kumutamwa. Omuntu ono eyeraga kati alina okufumitiriza nutya Allah 
amanyi ebintu byonna bwajja okumunyiigira! 


Aaj banta boon mu ’azziz jo khulay Hashr mayn ‘ayb 
Haye ruswa'ee ki aafat mayn phansoo" ga Ya Rab 


u Okuvvunnula: Nfanana ng’omtu omulongoofu leero naye nja kuswaala nnyo » 
ng’obumogo bwange bulagiddwa ku lunaku Iw’enkomerero. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 91) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


40 


Emirimu gijja kwononebwa 

Wano waliwo ayaa n’ebigambo, ebikowoola eri obulongoofu, n’ekigendererwa eky’ok 
wongeza okuyayana eri okwewala okweraga era n’okuteeka abalala okukyewala. Mazima, 
emirimu egikolebwa abantu abatalina magezi aberega nga baagala obulamu bw’esni 
okusinga Akahira tegijja kubagasiza ddala. Wano wanokoddwa, mu musomo guno, ayaa 
eya 15 th eya Surah Hood n’enzivunnula yaayo okuva mu mpapula 418 ne 419 eza Kanz- 
ul-Iman ne Khaza'in-ul-‘Irfan ebyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 
ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami. Allah JuW agamba mu kitundu 12 akya Quran 
Entukuvu: 


9 „ 


© ^ ^ ?3 1*4$ Lip j 3 S Uo Jj 6& 


Oyo yenna ayagala obulamu bw’ensi n’ebyokwewunda byabyo, Tujja kubasasula mu bujjuvu 
olw’emirimu gyabwe, era tetujja kukendezako yadde n’akatono. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 12, Surah Hood, verse 15) 


Ng’annyonnyola ayaa eyo waggulu, Sayyiduna Ibn ‘Abbas l&l Jts5 aLi && yagamba, 
‘Aberaga baweebwa empeera y’emirimu gyabwe emirungi mu bulamu bw’ensi, era 
tabalyzamanyizibwa wadde n’akatono.’ ( Tafseer Tabari, vol. 7, pp. 13) 

Riya-kariyaun say bacha Ya Ilahi 
Bana mujh ko mukhlis bana Ya Ilahi 

a Okuvvunnula: Ya Allah JsW-/ Ntaasa okuva ku kweraga era nfuula omuddu » 

owamazima (Mukhslis). 

Omirumu og’okweraga tegukkirizibwa 

Kiwandikiddwa ku lupapula 16 olw’ekitabo eky’empapula 166 ekiyitibwa ‘Riya Kari’, 
ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: 
Nabi Omwagalwa era Ow’emikisa JUs-dl jtaiA! yagamba, ‘Allah JsW takkiriza mulimu 
ogulimu okweraga mu ggwo okenkanankana n’akasirikitu.’ 

(Attargheeb Wattarheeb, vol. 1, pp. 36, Hadees 27) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


41 


Dikhaway say mujh ko Ilahi bachana 
Mujhay Apni rahmat say mukhlis banana 

u Ya Allah Js-sA/ Ntaasa onkuume okuva ku mirimu egy;okweraga era mpa n 

omukisa okukola egyo egiri Mukhlis. 

Ejannah eri Haraam eri oyo eyeraga 

Nabi Omutukuvu Ai J* yagamba, ‘Allah j«A yalangirira nti Ejannah eri 

Haraam eri buli muntu eyeraga.’ (Jam’-ul-Jawami’ lis-Suyuti, vol. 2, pp. 242, Hadees 5329) 

Abaagalwa ab’oluganda absiraamu! Oyo ava mu bulamu buno ng’alina obukkiriza 
asobola okusonyiyizibwa awatali kubalibwa oba ayinza okuyingizibwa mu Jannah 
oluvannyuma lw’okubonerezebwa akaseera, nga kisinziira ku kwagala kwa Allah JU-sA. 
Nol’wekyo, ng’annyonnyola ekitundu kya Hadees ‘Ejannah eri Haraam eri buli muntu 
eyeraga’ ‘Allamah Muhammad ‘Abdur Ra'oof Manaawi yagamba, ‘Kitegeeza 

nti omusiraamu eyeraga tajja kuyingira mu Jannah mu ntandikwa.’ 

(Fayd-ul-Qadeer lil-Manaawi, vol. 2, pp. 286, Hadees 1725) 

Khata'ayn mayri ‘afw Gliajfar ker day 
Riya-kariyaun say Tu bayzar ker day 

a Okuvvunnula : Ownage Omusonyiyi! Nkusaba onsonyiwe ebibi byange ate v 

ontamye okweraga. 

Eky’okulabirako eky’okwerega 

Ng’anyonyola okweraga nga bwakozesa ekyokulabirako, Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam 
Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali ^ yagamba: 

Omuntu bwasigala ng’ayimiridde mu maaso ga Kabaka olunaku lulamba ng’omuddu, 
naye nga ekigendererwa kye si kubeera kumpi ne Kabaka wabula kulaba mukazi we, kino 
mazima ddala kubeera kunyooma Kabaka. Kati lowooza! Nga kitamwa era kinyomebwa 
nnyo okusiinza Allah J«A ng’olubirira kusanyusa muddu omunafu ataliba buyambi 
atasobola kukugasa wadde okukufiisa! (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, pp. 369; summarized) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


Ikhlcis naykiyaun mayn ay Rab-e-Kareem day 
‘ Aql-e-saleem day mujhay qalb-e-saleem day 


42 


Okuvvunnula: Owange Katonda wange Ow’ekisa Lord As-A*-! Mpa omukisa ogw’okubeera 
n’amazima mu mirimu gyange, wamu n’amagezi amatereevu n’omutima ogw’emirembe. 

Amakulu ga Riya [okweraga] 

Nga tumaze okufuna okumanya okumu ku bubi bw’okweraga, kati katumanye amakulu 
gaakyo. Amakulu g’okweraga okubi gegano: ‘Okusiinza n’ekigendererwa ekirala 
okujjako okusanyusa Allah JU-siA Mu bigambo ebirala, okweraga kwe kusiinza 
n’ekigendererwa eky’okutegeeza abantu ku kusiinza omuntu eyeraga asobole okufuna 
esseente okuva ku bbo oba awaanibwe oba atwalibwe ng’omulongoofu oba aweebwe 
ekitiibwa. (Az-Zawajir, vol. 1, pp. 76) 


Eby’okulabirako 80 eby’okweraga 

(Newankubadde ng’ebyokubirako bino wansi bya kweraga, ennamula ya bingi ku bbyo 

eyinza okucuka okusinziira ku njawulo mu kigendererwa.) 

Eby’okulabirako 11 eby’okweraga mu Salah 

1. Okusaala eSalah buli kaseera ng’ayagala abantu okumutwaala ng’omuntu eyekwaata 
ku Salah. 

2. Eri Haafiz okusaaza Salah ya Taraweeh okufuna esseente. 

3. Okwetaba mu Ijtimah eyagazisa Sunnah oba okusaala eSaalah mu Jama’at oba 
okukola Sada-e-Madinah (i.e. okuzuukusa abasiraamu okusaala Salat-ul-Fajr) ku 
lunaku lw’okuwasa kwe oba ku lumbe mu maka ge abantu bamwegombe era 
bamuwaane nga boogera ebigamba nga ‘Kirungi nnyo! Akoze emirmu emirungi ne 
ku mukolo nga guno!’ (Naye nga buli jjo abadde aleka emirimu gino.) 

4. Okusaala eSalah n’obuwombeefu n’obugoonvu bw’omubiri mu maaso g’abantu 
okubasanyusa. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


43 


5. Omuntu eyetabye mu Ijtima’-e-Zikr-o-Na’at mu kiro ekitukuvu ekimu oba nasaala 
Salat-ut-Tahajjud, natakula amaasoge oba neyegolola emisana mu maaso g’abantu 
basobole okumanya nti teyebasse kiro wabula yasigadde ng’atunula ng’akola 
emirimu emirungi, kino kiraga okweraga. 

6. Okusaala [Nafl Salah nga] Ishraq, Chasht, Awwabeen ne Tahajjud mu maaso 
g’abantu basobole okumuyita omwegendereza mu kusaala Nafl Salah. 

7. Omuntu bwaaba ng’atwalibwa nga eyejjumbira okusaala Tahajjud n’okusiiba 
ebisiibo bya Nafl, naye nga tali ekyo, wayinza okubaawo akabeenje k’okweraga 
gyaali. Okugeza, bweyanjulwa eri abantu ng’omukozi w’emirimu emirungi, 
akakkanya omutwe gwe nakaseko ku ffeesi ye nga alaga nti akola emirimu gino 
emirungi. Kino kyakulabirako ekyeyoleka eky’okweraga. 

8. Omuntu azuukuse okusaala Tahajjud bwakolola mu lwaatu oba nakola ebintu 
ebirala mukyala we oba ab’enganda basobola okuzuukuka bamanye era bamulabe 
ng’asaala Tahajjud, kino kyakulabirako eky’okweraga. 

9. Okusigala ekiro ennyo mu Masjid oluvannyuma lw’okusala eSalah abantu 
abasobole okumutwaala ng;omuntu omulongoofu. 

10. Okusaala eSalah buli kaseera mu lunyiriri olusooka olwa Masjid abantu basobole 
okumuwaana era abasanyuse. 

11. Okualaga okwejjusa mu maaso g’abantu olw’okusubwa okubeera mu lunyiriri 
olusooka oba Jama’at abantu basobole okumutwaala ng’omuntu ayayana ennyo 
okufuna olunyiriri olusooka oba Jama’at. 

Eby’okuabirako 18 eby’okweraga mu babulirizi 

1. Okubuliriria omusomo mu Ijtima’ etc. abantu basobole okumuwaana n’okumuyita 
omubulirirzi omulungi. 

2. Okwogera ennyiriri ezikwaata ku mutima mu ddoboozi ery’olwaatu eriduumira mu 

kubuulirira oba okusoma ennnyirir ezimu ez’ebitontome mu ngeri eraga okuyayana 
mu kkyo bantu abasobole okuwaana okubulirira kwe nga bamuyita omubuliririzi 
omunene, nga bagamba Marhaba etc. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


44 


3. Okukozesa ebigambo ebirungi ennyo, ebigambo ebizibu, Oluwarabbu n’Olungereza 
mu kubuulirira abantu basobole okumuyita omubulirirzi omumanyi era 
abasanyuse. 

4. Okwogera ebigambo ebimu mu ntandikwa y’okubulirira nga: Mbadde ntambula 
lubeerera okumala ennaku mukaaga; mbadde nina okutambula okumala essawa 13 
nga sinnaba kutuuka wano; nkooye nnyo, siridde kintu kyonna naye nzize wano 
okubulirira omusomo guno etc. Omubulirirzi ayogera ebontu nga bino abantu 
basobole okumuyita omubilirizi ow’amazima (Mukhlis) eyewaayo mu kkubo lya 
Katonda. 

5. Okwogerae bigambo ebimu nga: Mbadde ntambula mu Madani Qafilah okumala 
emyeezi 25; I am Waqf-e-Madinah (i.e. omuntu awaddeyo obulamu bwe bwonna 
okukola ebirimu gya Madani); Mbadde mbulirira emisomo okuva ku lunaku 
olwasookera ddala; Mbadde neteba mu Madani Mashwarah lubeerera okumala 
ennaku nyingi, mbadde ntambula ne Madani Qafilah bbiri (oba nnya) okumala 
ennaku 3 buli mweezi. Okwogera ebintu nga bino ng’ayagala abantu okumuwa 
ekitiibwa n’okumuwaana era bamuyite omubilirizi eyegombesa eyewaayo 
neyelekereza okuweereza obusiraamu. 

6. Okubulirira Dar 50 oba 100 okuva mu Faizan-e-Sunnat mu lunaku lumu 
n’okwogera okukwaata ku mitima ennyo ng’ayagala abantu bamusiime era 
bamuwaane mu linnya ly’okumukumakuma, ab’oluganda abasiraamu abakulu aba 
Dawat-e-Islami basobole okumuweetaweeta ku mugongo bamuwe n’ebirabo. 

7. Okubuulirira bulungi nnyo n’obwatuvu obw’ensosso mu maaso g’abantu abamu 
abamanyiddwa ennyo oba omuntu omugagga asobole okusanyusobwa omubulirirzi 
era bamuwaane. 

8. Okuteekawo enkolagana n’omuntu ow’ebyobufuzi, omukungu oba omuntu 
amanyiddwa ennyo oba omuntu omugagga abantu basobole okukimanya oba 
yekkenyini ng’ajja kubagamba nti ow’ebyofuzi gundi etc. musanyufu gyaali, 
amusaba okumusabira eDu’a, anyweegera engaloze oba amuwa ekitiibwa. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


45 


9. Okugezako okukubiriza omukungu oba owa yafeesi okujja mu maka g’omubulirizi 
abantu basobole okumanya nti abakungu basanyufu gyaali, era bajj mu maka ge 
okufuna eDu’a n’emikisa. 

10. Okubulirira omukungu oba omuntu omugagga oba okumulaga ensobi ze, ng’alaga 
nti ye (omubulirizi) tetiisibwatiisibwa bantu bamanyiddwa oba ba maanyi, era nti 
tatya kwogera kiragiro kya Shari’ah mu maaso g’omuntu yenna. 

11. Omubulirizi bwaba nga yali yakubiriza ko omugagga oba omuntu amanyiddwa 
ennyo okukuza ekirevu oba n’akubaganya omuntu omujeemu ennyo okwenenya 
ebibi bye, era namala nabyogera eri ab’oluganda abasiraamu oba mu kubulira kwe 
asanyuse abantu, kiraga okweraga. 

12. Okusigaza amaaso ng’ogatedde wansi, ng’otudde n’abantu oba ng;obulirira oba 
ng’oyogera n’abalala, ng’oyagala kusanyusa bantu, newankubadde ng’amaaso 
agakakkanyizza wansi n’obuwombeefu oba ngakoze Qufl e Madani ey’amaaso (naye 
nga amaaso ge gatayaya wano ne wali bwaba nga tali na bantu). 

13. Okusaala eSalah n’obuwombeefu era n’obwetowaze ng’akakkanye yekka (bwoomu) 
asobole okukikola ng’ali n’abantu, abasanyuse. (kuno kweraga kwa mirundi ebiri 
kubanga ekikolwa ekikolebwa mu bwoomu tekyaali kya kusanyusa Allah AAk 
wabula kuteeka bantu kumuyita muntu mulongoofu.) 

14. Okujjuzaamu akatabo ka Madani In’amaat buli kaseera ng’okola Fikr-e-Madinah 
era n’ogamba abantu abalala omuwendo gwa Madani In’amaat omubulirizi 
gwakolerako abantu basobole okumuwaana era bayogere erinnya lye 
ng’ekyokulabirako eri abantu abalala, nga bagamba nti omubulirizi gundi 
munyweevu nnyo mu kukolera ku Madani In’amaat zonna oba ezisinga obungi. 

15. Okuweereza obusiraamu, okutambula ne Madani Qafilah n’okukola kawefuba 
w’eddiini ng’ogumira ebizibu abantu basobole okumuwaana olw’okwewaayo 
n’okwerekereza kwaba akoze era bamutwaale ng’omubulirizi akola ennyo era 
ayayanira ebirungi. 

16. Okutambula mu nsi ez’anjawulo mu kkubo lya Katonda abantu basobole 
okumuwaana olw’okwerekereza kwe kwakoze, bamwogereko ng’ekyokulabirako eri 
abalala era bamuyite omubulirizi ow’ensi yonna (international). 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


46 


17. Okuyita Sada-e-Madinah buli kanaku, i.e. okuzuukusa abasiraamu okusaala Salat- 
ul-Fajr, abantu basobole okumuwaana nga bagamba ebigambo nga: Tatya nzikiza 
wadde mbwa; era enkuba n’obunnyogovu tebisobola kumiziyiza. Neweyebaka kiro 
nnyo kitya, tasubwa Sada-e-Madinah. 

18. Okukowoola omuntu eri obulongoofu oba okumuziyiza okukole ebibi abantu 
basoole okusanyukira omubulirizi oyo era bamutwaale ng’omuntu ayagaliza 
obulungi eri abasiraamu, nga bogera ebigambo nga: Mnyweevu nnyo mu by’eddini 
era tayinza kusirika ngalabye ebibi. (Singa omuntu alaga obunyweevu bwe ne mu 
ddiini mu maka ge era nagezako okulngoosa b’enganda be.) 

Eby’okulabirako 16 mu basomi n’abawulirizi ba Na’at (Qaswiidah) 

1. Okusoma Quran Entukuvu oba Na’at mu Ijtima’ emu etc. abantu basobole 
okumuwa essente, emmere, engoye n’ebirala; oba bawaane eddoboozi lye, ensoma 
ye, enjatula oba okunokola kw’ebitontome. 

2. Okwogera enyiriri nyingi nnyo okuva mu Hadaiq-e-Bakhshish etc. mu Na’at 
esomebwa abantu bamuwaane nga bagamba nti ayize ennyiriri nyingi nnyo 
enkalubo ku mutima gwe. 

3. Okusoma Na’at okuva mu mutwe nga tatunula mu bitabo abantu bamuwaane nga 
bagamba nti akutte Na’at nyingi nnyo ku mutima (mwooyo). 

4. Okunyonyola olunyiriri olw;ekitontome olukaluba abantu basobole okumuyita 
omuntu omugezi ennyo era omuyivu. 

5. Okusoma enyiriri z’ebitontome ezitali za buli gyo oba okusme enyiriri mu lusoma 

olupya ennyo oba olukopeddwa mu Ijtima’ ennene mu mikole egy’enjawulo 
okugeza; ekiro ekitukuvu abantu basanyusibwe nga bagamba 4^\ nga 

baleeta ebirombojjo wamu n’okuteeka abasomi ba Na’at abalala okumuwaana. 

6. Okufuna obukenkufu mu Na’at, okusoma Quran n’okubulirira abantu basobole 
okumuyita omukenkufu mu mitendera egyo. 

7. Okwetaba mu nkungana za Na’at ezitegekeddwa omuntu omugagga oba okusoma 
Na’at mu maaso g’omuntu ow’eddiini (omumanyi) oba omuntu omugagga oba 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


47 


omukungu yenna basobole okuwa omusomi wa Na’at oyo essente, era Nafs 
(omwooyo) ye esanyuke ng’awaniddwa bbo. 

8. Okugenda ebweeru okusoma Na’at mu nkungana ezitegekeddwa eyo ng;oyagala 
ssente n’okumanyibwa ekitiibwa ‘Omusomi wa Na’at amanyiddwa ennyo nsi zonna’ 
kisobole okukozesebwa n’erinnya lye era kiwandikibwe ku bipande. 

9. Okusoma Na’at oba okubulirira ku ‘TV channel’ ez’enjawulo abantu basobole 
okumuwa ekitiibwa, bamuyite mu nkungana z’eddiinim bamuyise nga ‘VIP’, 
bamuyite omusmi wa Na’at (oba omubulirizi) amanyiddwa ennyo ku mikutu 
gy’amawulire oba ku TV gundi, era VCD esobole okufulumizibwa, kimuleetere 
okumanyibwa n’ettutumu. 

10. Okufulumya CD oba VCD ye asobole okufuuka omusomi wa Na’at (oba 
omubulirizi) amanyiddwa ennyo ow’ettutumu. 

11. Okwekoza ng’akaaba oba okulabika ng’omuntu akaaba oba okutemya ennyo 
amaaso oba okugaggalawo n’obunyweevu ng’agezaako okuteeka amaziga 
okugafuluma mu oba okusimuula amaso mu kweddiringanya, ng’abulirira oba 
ng’awuliriza omusomo, oba ng’akola oba nga yakulira okusoma Du’a, oba okusoma 
oba okuwuliriza Munajat oba Na’at, abantu basikibwe gyaali bamutunulire 
n’amaaso agamuwaana. 

12. Okutuula mu maaso mu Ijtima’-e-Zikr-o-Na’at, okweeuuba n’empisa nga Na’at 
esomebwa, okugamba 'jNNSf mu lwaatu oba okwatula ebirombojjo mu 
ddoboozi erya waggulu abantu basobole okumuyita omwaagazi wa Rasool. 

13. Okusika okufaayo kw’abawulirizi ng’akaaba n’okuyuguumya nga Na’at oba 
Munajat esomwa. Omuntu abadde abutikiddwa embeera nga Na’at oba Munajat 
esomwa bweyeyongera okunyeenya emikono gye oba ebigere newankubadde 
ng’okubutikirwa okw’embeera kugenze wansi ng’ayagala kwewala bigambo by’abatu 
ebimu nga: Ayanguye okudda mu mbeera!, kino nakyo kiraga okweraga. Mu ngeri 
y’emu, okugwa oba okukankanya omubiri oba okugutambuza mu kwewuuba wano 
ne wali ku ttaka abantu basobole okumusaasira oba bagezeeko okumuzza mu 
mbeera oba bamuwe amazzi, naye neyekoza okudda engulu empola abantu 
basobole okumuyita omwaagazi omunene ennyo owa Rasool, kuno nakwo kweraga. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


48 


14. Okwatula ekigambo ‘Madinah’ ng’akiddamu nnyo oba okukaaba mu nnaku 
ey;okubeera ewala okuva eMadinah abantu abasobole okumuyita ‘omwaagazi wa 
Madinah’. 

15. Okwetaba mu Ijtima’-e-Zikr-o-Na’at okusobola okulya emmere ewebwa abantu 
ababa betabye mu. 

16. Okuteeka amannya ge ag’obuwandiisi mu lunyiriri olusembayo mu Na’at, 
Manqabat, Munajat etc. zawandiise asobole okunyumirwa ettutumu n’okusiimibwa 
ng’omutontomi omulungi ennyo. 

Eby’okulabirako 3 eri abo abawaayo essente mu kkubo lya Katondo 

1. Okuwaayo ssente mu mirimu gy’eddiini abantu basobole okumuyita omuntu 
omugabi. 

2. Okugaba obuyambi eri abaavu basobole okukungaana nga bamwetoloola, nga 
basabiriza. 

3. Okuwereza oba okuyamba abalwadde, abantu abafunye ekintu eky’ennaku kyona 
oba abakoseddwa amataba etc. abantu basobole okumuyita omwaagazi w’obulungi 
eri abo abalina emitawaana era nti mukozi w’amazima. 

Ebyokulabirako 32 eby’okweraga eby’enjawulo 

1. Okuyiga okusoma Quran abantu basobole okumuyita Qaari omulungi. 

2. Okwegendereza emitendera gy’amateeka g’okusoma mu Ijtima’aat ng’asinziira ku 
muwendo gw’abantu ababa bazze basobole okusanyusibwa. (Imam bwakikola ekyo 
mu Jahri Salah n’ekigendererwa kyekimu, naye alina okulongoosa ekigendererwa 
kye. Singa ffena tugoberera amateega g’okusoma nga tusaala ne Sirri Salah nazo.) 

3. Okukozesa ebigambo ebiraga obwetowaze nga omuntu omukozi w’ebibi oba 
omuntu atasaana kitiibwa n’ekimu abantu basobole okumuyita omuntu 
omuwombeefu, bawaane obuwombefu bwe. (okukozesa ebigambo nga bino nga 
yeyogerako wabula nga tebiri mu mutima kibeera bunanfuusi wamu n’okweraga.) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


49 


4. Okusisinkana abantu n’essanyu wamu n’obugonvu abantu basobole okumuyita 
omuntu akolagana n’abalala wamu n’omuntu ow’empisa ennungi. 

5. Okusimula amasiga okuva ku maaso, ng’akaaba mu Du’a etc. mu maaso g’abalala, 
abantu balowooze nti asimuula amaziga okusobola okwewala okweraga. 

6. Okwogera ebigambo ebimu okusanyusa abalala nga: Ntya nnyo ebibi, buli kaseera 
mbera ntya nti nyinza okufirwa obukkiriza bwange, nyinza ntya okugumira 
okubalibwa ku lunaku Iw’enkomerero! 

7. Okwogera ebigambo ebimu egiraga okukyaawa ensi wamu n’obulongoofu okugeza: 
Newala okusisinkana abantu abagagga n’abamanyiddwa ennyo. (Bwaba 
ng’akyogedde ng’anyooma omugagga etc., kijja kumuteeka okukola ekibi 
ky’okwekuluntaza wamu n’okweraga.) 

8. Okubeera n’entunula ey’ennaku ku ffeesi oba okwogera ebigambo ebigumya eri 
abantu abalina ekizibu abantu basobole okumuyita omuntu ow’ekisa era 
omusaasizi. (Okukola kino n’ekigendererwa eky’okugumya abasiraamu abalina 
ekisibu wamu n’okusanyusa Katonda kikolwa kya kusiinza era kifunisa empeera mu 
Ahkirat.) 

9. Okukwaata Tasbihi [i.e akaguwa akaliko embira ezikozesebwa okusoma obulaadi] 
mu ngeri eteeka abantu okugilaba oba okusoma Salat-‘Alan-Nabi ne Wazaaif endala 
ng’atambuza emimwa gye oba mu lwaatu ennyo okusobozesa abalala okuwuliriza, 
abantu basobole okumuyita omuntu omulongoofu. 

10. Okukolera ku Sunnah obulungi ennyo, ng’alya, ng’anywa, ng’ayimirira oba 
ng’atuula etc., mu maaso g’abantu abalala, abantu basobole okumuyita omuntu 
omunyweevu ennyo mu gugoberera Sunnah. Singa tufuna endowooza ey’okukolera 
ku Sunnah nga tulya, nga tunywa era nga tukola n’ebirala wadde tuli ffeka. 

11. Okulya akatono, ng’ali mu lukungana oba mu maaso g’abalala, abantu basobole 
okumuyita omuntu alaya akatono era omuntu omunyweevu ennyo mu gugoberera 
Sunnah. (Eky’ennaku, omuntu ono eyeraga bwalya n’abantu be ab’anganda oba ne 
mikwaano gye nfanfe, alya n’omugabo gwabalala.) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


50 


12. Okubulira omuntu omulala ku mirimu gye emirungi wamu n’okumutegeeza alema 
kugamba muntu mulala yenna asobole okumutwaala ng’omuntu ow’amazima 
atayagala mirimu gye kumanyibwa balala. 

13. Okukozesa ekitiibwa ‘Haafiz’ wamu n’erinnya lye abantu basobole okumwegomba 
nga bagamba «dJUT_1U, bamuwe ekitiibwa era bamusabe abasabire Du’a. (Bwewaba 
nga tewaliwo kigendererwa kya kweraga, tekiganibwa eri Haafiz okukozesa 
ekitiibwa ‘Haafiz’ wamu n’erinnya lye.) 

14. Okukola I’tikaf mu Ramadan oba okusoma Quran Entukuvu mu maaso g’abantu 
abalala oba okukola Du’a mu ngeri ey’obwetowaze ennyo abantu basobole 
okumuyita omuntu omulongoofu. 

15. Okukola I’tikaf mu Ramadan asobole okulirayo emmere ey’obwereere 
(etasasulibwa), ku Sahari (Daako) ne ku Iftari (Futaali), ewebwa eri ba Mu’takifeen 
mu Masjid. 

16. Okwetaba ennyo era n’okuyamba ennyo mu mirimu gy’olumbe n’okuziika abantu, 
naddala ab’enga b’omufu, abasanyuse era bamuyite omuntu omulongoofu era 
akolagana obulungi n’abalala. 

17. Okwetaba n’okuyayana mu mirimu emirungi abantu basobole okumuyita omuntu 
ayagala ennyo okukola emirimu emirungi. 

18. Okubuulira abala emirimu gye gyakoledde eddiini basobole okumutwaala 
ng’omubulirizi ayayana ennyo mu kukola ebirungi, ara nga manukakasa ng’omuntu 
ow’ediini ennyo. Okugeza, nga bogera ebigambo ebimu ebiraga obunene bwe nga: 
Mbadde nkowoola eri obulongoofu okumala emyaaka kumi n’ettaano; nasigala mu 
buwereza bwebuti mu Dawat-e-Islami okumala ekiseera kiwanvu; nakola emirimu 
gya Madani mu bifo bingi n;ensi nyingi; nakubiriza n’abenganda abasiramu okukuza 
ebirevu, okwambala ebitambaala n okukola emirimu gya Madani; nabatendeka; 
nkubirizza ow’oluganda mu busiraamu gundi ne gundi okwegatta ku mbeera ya 
Madani etc. 

19. Omuntu bwasanga okubulirira okulungi oba okunyuma ng’asoma, nakisigaza yekka 
ng’ekyaama n’ekigendererwa eky’okukyogera mu nkungana ennene eza Ijtima’ 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


51 


abantu basobole okwogera ebirombojjo okumuwaana wamu 

n’okumukakasa ng’obulirizi omumanyi, kino kiraga okweraga. 

20. Okutegeeza abalala nti ali Imam oba omwaalimu ow’ekitiibwa ekinene era nti 
tasasulwa basobole okusanyisibwa era bamuwe ekitiibwa ekinene. 

21. Okukowoola Azan mu ngeri empoomu ennyo mu Ijtima’aat oba mu biro ebitukuvu 
abantu basobole okuwaana eddoboozi lye n’obuwoomu bwalyo. 

22. Omuntu omuyizi w’eddiini oba Haafiz wa Quran oba Imam oba Muazzin Oba 
omubulirizi etc. bwalaga ekitiibwa kye eky’ediini ng’agula ekintu kyonna oba 
ng’apangisa omuntu okumukolera omulimu gwonna omuntu oyo asobole 
okumusalirako ku bbeeyi y’essente z’anasasula, kino kiraga okweraga. 

23. Okutekamu ebigambo ebinokoddwa [i.e. ebyo ebirimu ekuwabula], ebyafaayo 
ebinyuma n’ebimuli bya Madani mu kitabo oba akatabo kawandiika, 
n’ekigendererwa eky’okugombebwa wamu n’okusiimimwa. 

24. Okugamba abantu emirundi gy’akoze Hajj ne ‘Umrah, omuwendo gw’okusoma 
Quran buli kanaku, ensiiba zonna eza mu Rajab-ul-Murajjab ne Sha’ban-ul- 
Mu’azzam wamu n’ensiiba za Natl endala, Nafl Salah ne Salat-‘Alan-Nabi 
ezisomeddwa abantu basobole okumwegomba era bamuwe kitiibwa. 

25. Okubulira abalala nti asomye ebitabo bingi ebinene n’ebitono ng’ayogera amanya 
g’abyo oba nga tagogedde basobole okumutwaala ng’omutnu ayagala ennyo 
okumanya kw’eddiini era bamuwe ng’ekyokulabirako eri abalala. 

26. Okukola Hajj oba okubulira abalala nti ogikoze basobole okumuyita Haji Sahib, 
bajje okumusisinkana, bamusabe abasabire Du’a, bamuwe emiddaali wamu 
n’ebirabo etc. (Omuntu bwaba nga talina kigendererwa kya kuyisibwa na kitiibwa 
n’okuwebwa ebirabo, wabula ng’alina ebigendererwa ebirungi okugeza ng’okwebaza 
ekyengera kya Katonda etc. tewali kuziyizibwa gyaali okubulira abalala ku Hajj, 
okutegeka ‘Mahfil-e-Madinah’ wamu n’okuyita ab’enganda n’emikwaano etc. 
Kikolwa ekifunisa empeera mu Akhirat gyaali mu mbeera eno.) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


52 


27. Okuyisa ba Sayyids [abava mu lulyo lwa Nabi Omutukuvu JUs 4*, ^ jiss iAi U>] 
n’ekitiibwa ng’anywegera engalo zabwe ba Sayyids basobole okumwagala oba 
abantu okumuyita omwaagazi wa ffamire ya Nabi Omutukuvu JUs-jfesfcJtrfsiii j*. 

28. Okulambula amasiro ga ba Awliya oba okwetaba mu ‘Urs (Edduwa) zabwe 
n’obwejjumbize abantu basobole okumiuyita omwaagazai w aba Awliya. 

29. Okwogera erinnya lya Sayyiduna Ghaus-e-A’zam 4j\ ku-c- aAz. ng’ariddiringanya 
oba okutegeka Niyaz [Edduwa y’omuntu] ku 11 th ogwa Rabi’-ul-Ghaus oba 
okusoma Manqabat ze n’obwaagazi obw’ensusso abantu basobole okumuyita 
omwaagazi wa Ghaus-e-A’zam. 

30. Okuweereza Murshid we, okwogera mu bantu emirimu gyakoledde Murshid we 
n’okusigala ng’ali kumpi naye abantu basobole okumuyita omugoberezi ow’okumpi 
ennyo, omuwereza asinga okwagalibwa Murshid era bamuwe ekitiibwa, 
bamnywegere omukono gwe, bamuwe ekifo eky’ekitiibwa, bamusabe okubasabira 
Du’a, bamuwe ebirabo n’essente era bamusabe okubawolera ewa Murshid. 

31. Okulya emmere efise eya Murshid mangu nnyo mu maaso g’abantu basobole 
okumuyita omuntu ayagala ennyo ebintu eby’emikisa. (Atem, bwabeera yekka, 
tasobola kugikwatako oba agiwa abalala.) 

32. Okusigala ng’asirise oba okwogeza obubonero oba okuyitira mu kuwandiika mu 
maaso g’abalala abantu basobole okumuyita omuntu atasaaga era omusirise ate nga 
muntu ayegendereza ennyo kufulu ya Madani ey’olulimi. (Wabula ng’aseka nnyo 
bwaba ng’ali waka oba n’emikwaano gye.) 

Fumitiriza ku by’okulabirako ebyo waggulu ng’olowooza ku makulu 
g’okweraga 

Abaagalwa ab’oluganda absiraamu! Ddamu otunule ku kunyonyola kw’okweraga 
ng’okusigaza eby’okulabirako ebyo waggulu mu birowozo byo. Kiwandikiddwa ku 
lupapula 629 olw’omuvumbo ogwa 3 rd ogwa Bahar-e-Shari’at: Riya kitegeza okukola 
omulimu omulungi n’ekigendererwa ky’okweraga ate Sum’ah kitegeeza okukola 
omulimu omulungi abantu basobole okukimanya era basanyusibwe. means performing 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


53 


(virtuous) deed for ostentation and Sum’ah implies performing Bino byombi bitendo 
bibi nnyo ebiziyiza omusiinzi okufuna empeera z’okusiinza ate kimuteeka okukola ebibi 
wamu n’okumufuula omuntu agwaana okubonerezebwa. Okusanyusa abantu 
n’okusiinza ng’ayagala okuwaanibwa, ettutumu n’ekitiibwa oba okukola omulimu 
omulungi n’ekigendererwa ky’okugfuna engoye, essente, emmere, swiiti oba ekirabo 
eky’ekika kyonna byonna biri mu makulu g’okweraga. Okwongezako, eby’okulabirako 
ebyo waggulu biraga n’okulaga okwagala ekitiibwa n’ettutumu bwebiri ensonga ennene 
ezireeta okweraga. 

Okulambulula okusaana okukwaata ku by’okulabirako eby’okweraga 

Jjukira! Eby’okulabirako ebyo waggulu eby’okweraga bigendereddwa okukumakuma 
omuwulirizi n’omusomi asobole okulaba okweraga mu mirimu gye yekka, wabula so si 
mu mirimu gy’abalala. Okweraga kituufu kikwaata ku mutima ate si buli omu nti ayinza 
okumanya ebigendererwa eby’emitima gy’abalala. Nolw’ekyo, teli ayina kulowooza bubi 
ku musiraamu nti yetaba mu bibi ebinyonyoddwa mu by’okulabirako ebyo waggulu. 
Okulowooza obubi ku Musiraamu kikolwa ekiri Haraam era ekitwaala omuntu mu 
Muliro. Mu ngeri y’emu, okunonya ebibi by’omualala, okunonyereza obubonero 
bw’okweraga mu muntu omualala wamu n’okulaga obumogo bwe eri abalala byonna 
biri Haraam (i.e. byaziyizibwa). 

Tya ekibonerezo ky’okweraga 

Tukusaba okebere emirimu gyo emirungi ononyemu okweraga okwekweese kubanga 
kuyingira omulimu omulungi munda ddala mpola nnyo okusinga n’obuddisi 
bw’enkuyege. Kya mazima nti essanyu eriri mu kweraga terisangibwa na mu mmere 
ewooma wadde bya bugagga naye okwelekereza essanyu lino kyetagisa nnyo kubanga 
liyinza okutwaala omuntu mu muliro. Nolw’ekyo, omuntu yenna bwaba ng’alowooza nti 
alina okweraga yadde kutono kutya mu mirimu gye, alina okwenenya n’okutya okungi 
kubanga Nabi Omutukuvu yagamba, ‘Tewali kubusabusa, waliyo 

olusenyi olumu mu Muliro ng’omuliro gwennyini gulwekingiriza emirundi bina (400) 
buli kanaku. Allah ategese olusenyi luno ng;alutegekera abantu aberaga abava mu 
Ummah ya Muhammad (JUs-jdbs^JtsSftbi J*>) abaali ba Haafiz ba Quran, abawaayo [ekintu 
kyonna eri omuntu yenna] nga si ku lwa Allah abakola Hajj ey’enyumba ya Allah 
era nebatambula ne mu kkubo lya Katonda.’ 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


54 


(Al-Mit'jam-ul-Kabeer, vol. 12, pp. 136, Hadees 12803) 


Ow’oluganda omusiraamu yenna oba mwannyina bwalaba okweraga, mu mirimu gye, 
nga bwekunyonyoddwa mu by’okulabirako ebyo waggulu, balina okukujanjaba ekifo 
ky’okuva ku mirimu emirungi kubanga omuntu tayinza kusalako nyindo ye ensweera 
bweba ng’egituddeko wabula agobawo ensweera eyo. 

Baclia lay riya say bacha Ya Ilahi 
Tu ikhlas ker day ‘ata Ya Ilahi 

Okuvunnula: Ya Allah Js-sS^/ Ntaasa okuva ku kweraga era mpa omukisa ogw’okubeera 

ow’amazima. (Mukhlis. 


s' * ) 

Jus iiil el^r dxb?' 


(Okufuna ebisingwo, soma ekitabo eky’empapula 166 ekiyitibwa ’Okweraga’ ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madinah). 

JUi all! 

JUi all! 

Obubonero bw’okweraga 

Mukulembeze w’abakkiriza, Sayyiduna ‘Ali i a^a-s jus aLi ^ yagamba: TWaliyo 
obubonero busatu obw’omuntu eyeraga: 

1. Munafu mu kukola omulimu omulungi ng’ali yekka wabula mujjumbize bwaba 
ng’ali mu maaso g’abantu. 

2. Ayongeza mu mirimu gye bwaba ng’awaaniddwa wabula 

3. Akendeeza mu mirimu gye bwaba nga bamuwabudde. 

(Az-Zawajir ‘Aniqtiraf-il-Kabaair, vol. l,pp. 86) 



www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


55 


Okweyogerako ng’eyevunaana mu maaso g’abantu nakwo kuba kweraga 

Sayyiduna Khuwajah Hasan Basri *i>i kn-o- yagamba nti oyo eyeyogerako 

ng’eyevunaana mu maaso g’abantu (nga yeyita omuzi w’ebibi oba omujeemu oba 
omwononefu etc.) abeera ddala nga yewaana (kubanga abatu bajja kumutwaala 
ng’omunti omuwombeefu era ow’ekimpowaze era bajja kumuwaana). Amazima, 
okukola kino [okwevunaana mu maaso g’abantu ] nako kabonero ka kweraga. 

(Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 24) 


Jjukira! Okukozesa ebigambo eby’okwetowaza nga ssekinoomu n’ekigendererwa 
ky’okweraga kilabikirawo nti kubeera kweraga era kibi. Mu ngeri y’amu, omuntu bwaba 
ng’akozesa ebigambo by’okwetowaza ng’akontana n’empulira y’omutima gwe, kino 
kibeera kya bunanfuusi era nakyo kibi. 

Tobuuza ku Sawm (Okusiiba) 

Sayyiduna Ibraheem Bin Adham Jta yagamba, ‘Tobuuza nga muganda wo oba 
asiibye Sawm kubanga Nafs ye ejja usanyuka bwagamba lyye’ ate ejja kunyiiga 

bwagamba ‘Nedda’ ate ebintu bino byombi ebibiri bibonero bya kweraga.’ 

(Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 24) 


Abalala nabo bamanyise ku Sawm bwekiba nga kisaana 

Tewali kabi mu kutegeeza abalala ku Sawm yo bwekiba nga kyetagisa kubanga Nabi 
Omwaagalwa era Ow’emikisa itaaiiij* yagamba, ‘Omuntu bweyitibwa ng’asiibye 

Sawm, alina okugamba: Nsiibye Sawm. (Sahih Muslim, pp. 579, Hadees 1150) 

Ng’anyonyola Hadees eyo waggulu, omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowoozi 
omunene ennyo owa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan Jtss&iia 1 ? yagamba, ‘Jjukira nti 
kisinga ko obulungi okukweeka Nafl Sawm naye okujikweeka ku mukolo (okugeza 
ng’oyitiddwa omuntu omulala mu kifo ekimu) kijja kuleeta enjawukana oba 
okunakuwala mu mutima gw’oyo akuyise. Nga bwekiri ekikolwa eky’okusiinza 
okusanyusa omutima gw’omusiraamu (n’ekigendererwa ky’okusanyusa Katonda), 
ekiragiro eky’okubulira [akuyise] ku Sawm eyo kyawebwa.’ (Mirat-ul-Manajih, vol. 3, pp. 199) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


56 


Okugula ebintu ng’owanyisamu obulongoofu 

Ng’anyonyola engeri z’okweraga, Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafi’i 
yagamba: Engeri ey’okweraga ey’ekweese okusinga neyo ewereddwa waggulu 
yeri nti newankubadde omuntu tayagala kubulira balala (ku mirimu gye emirungi), era 
nga talubirira kusanyuka ng’abantu bategedde okusiinza kwe, naye ate ng’asanyuka 
abantu bamusooke okumutoolera Salam nga bamusisinkana nga yekennyini tannaba 
kubatoolera Salam, era bamusisinkane n’obuwombeefu wamu n’obwetowaze. Ekirala, 
awulira essanyu abantu nga bamuwaanye, bwebayanguwa okumumalira ebyetago bye, 
bwebamuwa obuyambi bw’ensiimbi ng’agula oba ng’abamutundira ekintu kyonna 
(okugeza, asuubira abantu okumusalira ko ku bbeeyi oba obutamusaba sseente ng;abag 
ulako ekintu kyonna.) Bwajja okusisinkana abantu, abasuubira okumuwa ekifo eky; 
ekitiibwa ekisaana okutulibwamu (bambusabe okubasabira Du’a, bakakkanye amalo 
boozi gabwe era bafunye emikono gyabwe mu maaso ge, era bamusisinkane n’obu 
wombeefu). Omuntu bwamuyisa mu ngeri ekontana nekyasuubira wadde n’akatono 
katya, akitamwa kubanga atwaala emirimu gye emirungi egykweese nti minene nnyo. 
Mu bigambo ebirala, Nafs ye eyagala okuyisibwa n’ekitiibwa mu kuwanyisa okusiinza 
kwe kwonna kwakoze; era kisubirwa nti singa yali takoze mirimu egyo emirungi, Nafs ye 
teyandibadde ng’eyayana okuweebwa ekitiibwa. (Az-Zawajir ‘Aniqtiraf-il-Kabaair, vol. l, pp. 93) 

Abo ab’amazima bewala okweraga 

Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajar Makki Shaafi’i jus &-<r yayongera nagamba: 
Abantu ab’amazima babeera batya nnyo okweraga okwekweese. Befuba nyo okukweeka 
emirimu gyabwe emirungi okusinga kawefube w’abantu abalala okukweeka ebibi 
byabwe. Ensonga yokka ey’okukikola eri nti baagala okufuula emirumu gyabwe 
emirungi okubeera egy’amazima (ikhlaas) basobole okuweebwa empeera okuva ewa 
Allah Js-sA- ku lunaku lw’enkomerero mu maaso g’abantu. Bakimanyi bulungi nnyo era 
bakukakasa nti Allah Js-sA- akkiriza emirimu egyo gyokka egikoleddwa n’amazima 
(ikhlaas). Era bakimanyi bulungi nti abantu bajja kubeera banakuwavu nnyo era nga 
bayala ku lunaku lw’enkomerero, ate obugagga bwabwe wamu n’abaana babwe tebijja 
kubagasa. Naye, oyo aleetebwa mu maaso ga Allah js-si* ne Qalb-e-Saleem (i.e. omutima 
ogukuumiddwa okuva ku bibi) ajja kuganyukwa mu bintu bino. 

(Az-Zawajir Aniqtiraf-il-Kabaair, vol. l,pp. 93) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


57 


Nonyereza okweraga 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ffenna tulin okulowooza oba tuli bagayaavu mu 
kusiiinza nga tuli ffekka ate nga tuli banyikaavu bwetuba nga tuli mu maaso g’abantu 
oba nedda. Abaffe, tutegeeza abala ku mirimu gyaffe nga tekisaana? Abaffe, twewaana 
netwongera ku mirimu gyaffe emirungi bwetuba nga tuwaniddwa? Abaffe, tunyiiga oba 
tugayaala mu kukola emirimu emirungi bwetuba nga tetuwaniddwa? Abaffe, tufuna 
essanyu nga tukola emirimu emirungi mu maaso g’abantu abalala ate netugwamu 
amaanyi nga tuli ffeka? Abaffe, twevunaana mu maaso g’abantu (nga tweyita abakozi 
b’ebibi, abajeemu, abasabirizi, abawansi oba abantu abakodo) nga twagala bwagazi 
kubasanyusa? Nga tukozesa akakisa k’endabika ya Madani eyagazisa eSunnah 
n’okubulirira, tugula ebintu okuva ku b’amaduuka abatusanyukira basobole okutusalira 
ko ku bbeeyi oba batuwe ekintu ekyo ku bwerere? Omuntu bwafuna ennyanukula 
y’ebibuuzo bino mu kukkiriza, olwo nno alina okwenenyezawo, ng’agezaako okuteeka 
obw’amazima (ikhlaas) mu mirimu gye singa asisinkana okufa kwe nga tannaba 
kwenenya, ate nasuulibwa mu muliro olw’okweraga. 


Emmikisa egy’okwenenya okuva ku kweraga 

Omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowozi wa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan 
jus @ 1)1 yagamba, ‘Jjukira n ti okweraga tekufuula kusiinza kubeera okutakkirizibwa 
(okueza; okusaala Salah nga weraga tejja kubalibwa nga elekeddwa), naye, waliwo 
akakisa ak’okusiinza kuno obutakkirizibwa. Omuntu eyeraga bweyenenya mu mazima 
(ne ikhlaas), tekiri Wajib gyaali okuddamu Qada y’okusiinza kweyali akoze nga yeraga. 
Omuntu kyalina okukola kwe kusaba Du’a okukuumibwa okuva ku kweraga na 
talekerera kusiinza olw’okutya okw’okwetaba mu kweraga. (Mirat-ul-Manajih, vol. 7, pp. 127) 


Tayray rahm-o-karam per aas mayn nay baandh rakhi hay 
Bari ummeed hay Aqa! Karam Rauz-e-Jaza hoga 

Okuvvunnula: Essuubi lyange nditadde mu kusaasirakwo n’obugabirizi bwo. Nnina essuubi 
lingi nnyo ery’okuwebwa omukisa ku lunaku Iw’enkomerero. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 127) 


jEJ- JUS ail! 



www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


58 


Jjanjaba obulwadde bw’okweraga 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Bwetusanga obubonero bw’okweraga mu mitima 
gyaffe, tetulina kulwaawo okubujjanjaba nga tumaze okwenenya. Bwetugezaako 
okujjanjaba omunda waffe, ebweeru waffe nawo wajja kuyojebwa. Rasool Omwagalwa 
era Ow’emikisa JUs 4>i J* yagamba, ‘Oyo awonya omunda we, Allah ajja 

kuwonya ebweeru we (nawo).’ (Al-Jami’-us-Sagheer lis-Suyuti, pp. 508, Hadees 8339) 




Envummula 10 ez’olcweraga 

Funa obuyambi okuva ewa Allah ng’okola Du’a. 

1. Tobeera mubuyabuya ku bubenje obw’okweraga. 

2. Jjawo ebireeta okweraga. 

3. Teekawo obw’amazima (ikhlaas) mu mirimu gyo. 

4. Kuuma ebigendererwa. 

5. Wewale okukemebwa sitaani ng’osiinza. 

6. Kola emirimu gyo emirungi mu ngeri y’emu wadde oli wekka oba n’abantu. 

7. Kweeka emirimu gyo emirungi. 

8. Sigala mu kinywi ky’abantu abalongoofu bokka. 

9. Wetekemu omuze ogw’okusoma Wazaaif. 

10. Kati katutunulire munda w’envummula zino. 

1. Funa obuyambi okuva ewa Allah ng’okola Du’a 

Rasool Omutukuvu jus sti J* yagamba: 4 r 4L. it 111# Du’a ky’ekyok 

ulwaanyisa eky’omukkiriza. (Al-Mustadrak lil-Haakim, vol. 2, pp. 162, Hadees 1855) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


59 


Saba Du’a eno mu maaso ga Allah ng’okzesa eky’okulwanyisa kino mu lutalo ne 
sitaani: ‘Ayi Katonda wa Mustafa! Vummula obulwadde bwange obw’okweraga. Jjuza 
ebbakuli yange ennkalu n’obuagga obutagwaawo obw’amazima (ikhlaas). Nina 
okutuunka n’omulabe andaba. Nze siyinza kumulaba naye Ggwe omulaba. Ayi Allah 
AwM Ntaasa okuva ku bulimba bw’omulabe oyo. Ayi Allah J Nonya obukuumi bwo 
okuva kukuyitibwa omulongoofu wamu n’eyerekerez eby;ensi, naye ng;ate nze amazima 
nsaana kubonerezebwa mu maaso Go.’ 


Mayra her ‘amal bas Tayray wasitay ho 
Ker ikhlas aysa ‘ata Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Ya Allah $*&■! Mpa omukisa ogw’obwamazima nti nkola buli mulimu 
olw’okukusanyusa. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 78) 


l-kj iis! Q \J^l\ ol£ (j^i 


2. Tobeera mubuyabuya ku bubenje obw’okweraga. 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Omutnu talina kubeera mubuyabuya ku bubenje 
obuleetabwa okweraga. Butereevu, twagala ekintu bwekiba nga kitugasam naye 
bwetutegeera obubenje (n’obubi) bwakyo, tukyewala. Okugeza, ow’oluganda 
omusiraamu ayagala omubissi gw’enjuki olw’buwoomu bwagwo bwategeezebwa nti 
omubissi ogwo gwagenda okunywa gulimu obutwa obutabudwaamu, tayinza kugunywa 
olw’okutya obutwa obwo, nga talowooza wadde na ku kuwoomerwa buwoomu bwagwo. 
Mu ngeri y’emu, omuntu ategeeza abantu abalala ku mirimu gye emirungi bwawanibwa; 
Nafs ye amazima esanyuka nnyo, era emufuula okugumira ebizibu mu kusiinza 
n’obwangu. Naye bwamanya era neyegendereza obubenje (obubi) obw’okweraga nti 
amazima bubi nnyo n’okusinga obutwa, tajja kwagala ssanyu lino, wabula ajja 
kukisanaga nti kyangu okwewala okweraga. 

Onutwa bukosa obulamu bw’omuntu obw’oku nsi bwokka, naye okweraga kusobola 
okwonoona ne Akhira y’omuntu. Baffe okwo si kufiirwa obutaweebw mpeera 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


60 


ey’omulimu omulungi ogukoleddwa ng’ate ogukoze ng’osanze mu obuzibu? Fumitiriza! 
Mbeera ki eyo ey’omukozi abadde akoze olunaku lwonna naye natasasulwa olw’okukola 
obubi! Mwattu! Ng’olese eky’obutafuna mu mpeera, omuntu eyeraga naye agwaanira 
okubonerezebwa mu Muliro gwa Ggeyeena. Nga musiru nnyo omuntu oyo atunze 
ekintu ku bwerere kyeyandibadde afuna mu obukadde n’obukadde bw;ensiimbi! Mu 
ngeri y’emu, nga mussiru oyo asiinza ng’agezaako okusanyusa abantu olw’okusiinza 
okwo kwakoze ekifo ky’okusmebera okumpi ne Allah JmA! Kiringa omuntu oyo eyeraga 
ayagala okwagalibwa abantu ng’ajemera Allah Js-sA, era ng’ayagala okuwanibwa abantu 
neyelabira okuvunanibwa Allah js-sA. Anonyezza essanyu ly’abantu ng’anyiiza Allah 
JmA, ate atuunze eby;engera eby’oluberera ebya Jannah mu kuwanyisamu ensi eno 
eggwaawo. Okwongerako, okusigala ng’okussa era ng’osanyusa abantu bonna kiringa 
okwagala okukamula omusaayi okuva mu jjiinja. Abantu abamu bwebasanyukira ekintu 
kyokoze, abalala mu bbo bajja kukinyiigira. 


'Ata ker day ikhlas ki mujh ko na 'mat 
Na nazdeek aaye riya Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Ya Rab Js-sA / Mpa omukisa gw’obwamazima (ikhlaas) mu mirimu gyange ate 
ntaasa okuva ku kweraga. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 77j 


(Jp <011 



Eky’okulabirako eky’omuntu eyeraga 

Omuntu akola emirumu emirungi ng’ayagala okusanyusa abantu alinga oyo agenda mu 
katale n’ensawo ye ng;ejjudde obuyiinja, ng’awa endowooza eri abalala nti ensawo ze 
zijjude essente. Abantu bwebaamulaba n’ensawo eziimbye, baatandika okumwegoba nga 
bogera mu kwewuunya: Laba! Ensawo ze zijjude essente! Amazima, omuntu ono 
omussiru talina kyajja kufunamu okujjako okuwanibwa abantu. Amangu dddala 
bwajjayo obuyinza okuva mu nsawo ze ekifo ky’essente okusasula omuwendo gw’ekintu 
eri omuntunzi w’eduuka, ajja kuswaazibwa. Mu ngeri y’emu, abo abantu aberaga 
abakola emirimu emirungi okusanyusa abalala tebalina kyabajja kufuna okujjako 
okuwaanibwa, era tebajja kufunamu mpeera n’emu ku lunaku lw’enkomerero. 

(Az-Zawajir ‘Aniqtiraf-il-Kabaair, vol. 1, pp. 86; amended) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


61 


Bari koshishayn ki gunah chhornay ki 
Rahay ah! Nakaam ham Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Ya Allah JmS*-/ Tugezezaako nnyo okwewala n’okwesamba ebibi naye 
tetunnaba kufuna buwanguzi. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 82) 


jjJ- jUi ali! 



3. Jjawo ebireeta okweraga 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Waliyo ebireeta buli bulwadde. Ekireta obulwadde 
bwekijjibwawo, obulwadde buvummulwa era nebuwona. Mu ngeri yemu, waliyo ebintu 
bisatu ebireeta okweraga. Ebintu bino ebisatu bwebijjibwaawo, kijja kubeera kyangu 
nnyo okwewala okweraga, ^Ilk'Ll ai. Ebintu ebyo byebino wamanga: (1) Okwagala 
ettutumu (2) Okutya okuvunaanwa (3) Omulugube gw’ebyobugagga. 

(1) Okwaagala ettutumu 

Okubeera n’obwagazi eri ettutumu n’ekitiibwa kireeta okweraga. Ng’akimirira, Hujjat- 
ul-Islam, Imam Ghazali ^ k&o- yagamba: Ettutumu (okumanyibwa ennyo) liba 
lirubirira kusanyusa bantu, ate okulyagala gwemulandira ogw’ebibi byonna. Okusobola 
okuwangula obwaagazi buno, tulina okufumitiriza ku bubenje b’okweraga obuli 
mu Ahadees ez’emikisa. Wano waliwo ebigambo bisatu ebya Rasool Ow’ekitiibwa 
J* ku kino kyennyini: 

❖ Mwewale okutabula okugondera Allah Jzsfr wamu n’obwagazi obw’okuwaanibwa 
abaddu [Be] watya ekirimu gyammwe gyononebwa. (Firdaus-ul-Akhbar lil-Daylmi, vol. 1 , 
pp. 223, Hadees 1567) 

❖ Obwaagazi bw’emmaali n’ekitiibwa bwongeza obunanfuusi mu mutima 
gw;omusiraamu ng’amazzi bwegakuza omuddo. (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 3, pp. 286, 342) 

❖ Emisege emiyala ebiri tegiyinza kuleeta bubenje mu ggal ly’embuzi 
obwenkanankana n’obubenje obuletebwa obwaagazi bw’obugagga n’ettutumu, eri 
eddiini y’omusiraamu. (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 166, Hadees 2383) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


62 


❖ Okwagala okuwanibwa kifuula omuntu okubeera omuzibe ne kiggala. 

(Firdaus-ul-Akhbar lil-Daylmi, vol. 1, pp. 347, Hadees 2548) 


Kola Fikr-e-Madinah bwooti 

Gezaako okufumitiriza (ng’okola Fikr-e-Madinah) bwooti: Bwenfuuka omuntu 
ow’ettutumu amanyiddwa ennyo oba nempanibwa abantu oba nenyumirwa okutunula 
kwabwe okw’okunegomba, newankubadde nga Nafs ejja kufuna essanyu okuva u bino 
byonna, ebigambo bino ebiwaana n’entunula ey’abantu tebijja kunyamba ku lunaku 
lw’enkomerero mu maaso ga Allah JU-slt kubanga abantu bano abawaana bennyini bajja 
kubeera nga bakankana mu kutya okubonerezebwa. Ekirala, okuwaana kwebampaana 
tekujja kwongeza nfuna yange wadde oulamu bwange; wadde okunsobozesa okufuna 
eddala elya waggulu ku lunaku lw’enkomerero. Nolw’ekyo, tekigasa kubeera na bwagazi 
bwa kuwaanibwa abantu nga bano. Lwaaki nkola emirimu emirungi okusanyusa abantu 
bano! Nja kusiinza nga nsanyusa Allah JsAfc yekka, 


Okwaagala okuwaanibwa mu bukyaamu kiri Haraam 

Ku lupapula 597 olw’omuvumbo ogwa 21 ogw’ekitabo ekiyitibwa Fatawa Razawiyyah, 
mukulembeze wa Ahl-e-Sunnah, A’la Hadrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan 
jus d>' yagamba: Omuntu bwaba ng’ayagala okuwaanibwa mu bukyaamu i.e. 
ng’ayagala abantu okumuwaana n’ebitendo byatalina, kiri Haraam ddala ddala. Allah 
agamba: 



SLs \_5JJLaj \ j G3-os 3 ^G y^y^d Gid>^ Si 

i ,' ‘t ' * 9 ' ^ ' ’ 


Tolowoozanga kwabo abajaganya olw’emirimu gyabwe era nga baagala okuwanibwa nga 
tebakoze (mirimu mirungi) - tolowoozanga nti bakumiddwa okuva ku kibonerezo; era 
gyebali waliyo ekibonerezo ekiruma. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 4, Surah Aal-e-'Imran, Ayah 188) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


63 


Aaj banta boon mu ’azziz jo khulay Hcishr mayn ‘ayb 
Haye ruswa ee ki aafat mayn phansoo" ga Ya Rab 

Okuvvunnula: Ayi Mukama! Leero, nneyisa ng’omuntu awebwa ekitiibwa. Mwattu, 
njakuswaazibwa ebibi byange bwebina bikulwa nebiragibwa ku lukau Iw’enkomerero. 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 91) 


(2) Okutya okuvunaanwa 

Jjawo okutya okw’ okuvunaanwa okuva mu mutima gwo. Kisigaze mu ndowooza nti 
okuvunanibwa omuntu yenna tekujja kuleeta kufa kwa mangu gyendi wadde 
okukendeeza enfuna yange. Katonda wange bwaba nga musanyufu gyendi, olwo 
nno okuvunaanwa n’okunyizibwa abantu tebijja kunkosa. Bano abantu abatalina 
buyambi wadde maanyi ku lwabwe, ate si be banannyini bulamu bwabwe wadde kufa 
kwabwe. Lwaaki nkola oba ndeka omulimu omulungi olw’okutya nti nja kuvunanwa 
abantu bano? Nnina okutya obusungu bwa Katonda yekka. 

(3) Omulugube gw’ebyobugagga 

Okusobola okwewalira ddala omulugube gw’ebyobugagga, ksigaze mu ndowooza nti 
Allah alina amaanyi ku mitima gy abantu bga kikwaata ku kuwa oba obutawa 
ssente eri abalala. Abantu bengenda okusanyusa n’okweraga nabo tebalina buyambi. 
Allah yekka yemugabi Omutuufu ow’ebyenfuna. Omuntu alina omulugube 

ogw’ebyobugagga by’abalala aswadde nnyo. Newankubadde ng’asobodde okufuna 
obuyambi bw’ensiimbi okuva ku muntu omu, alina okusigala ng’amweebaza. 
Nolw’ekyo, bwekiba nga tekikakasibwa ddala nti nja kufuna essente oba sijja kuzifuna 
olw’omulimu gwange ogulimu okweraga, ate nga waliwo akakisa k’okuswaazibwa, olwo 
nno lwaaki ngezaako okufuna essente okuva ku bantu nga mbasanyusa n’emirimu 
gyange emirungi! Nja kusiinza era nkole emirimu emirala emirungi ku lw’okusanyusa 
Katonda wange JmSs 


Peechha mayra dunya ki mahabbat say chhura day 
Ya Rab mujhay deewanah Madinay ka bana day 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


64 


Okuvvunnula: Ayi Mukama JmA/ Nsobozesa okwesamba obwaagazi bw’ensi ate nfuula 
omwaagazi owa Madinah. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 100) 


(Jp (JUi <Ull 



4. Teekawo obw’amazima (ikhlaas) mu mirimu gyo 

Rasool Omwaagalwa era Ow’emikisa yagamba, ‘Abange mmwe abantu! 

Mukole omulimu n’obwamazima (ikhlaas) eri Allah J«A kubanga Allah Js-sA akkiriza 
emirimu egyo gyokka egikoleddwa n’obwamazima (ikhlaas) Gyaali, ate temugambanga 
nti (omulimu guno) gwa kulwa Allah Js-sA wamu n’enkolagana.’ 

(Sunan Dar Qutni, vol. 1, pp. 73, Haclees 130) 


Tewali mpeera awatali bwamazima (ikhlaas) 

Allah agamba mu Ayah 20 eya Surah A.sh _ Shura, ekitundu 25 ekya C) u ra 11 

Entukuvu. Wano wansi watereddwawo enzivunnula yayo okuva mu mpapula 892 ne 893 
ez’ekitabo ekiyitibwa Kanz-ul-Iman wamu ne Khaza'in-ul-‘Irfan ekyafulumizibwa 
Maktaba-ul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami. Allah J«A 
agamba: 



Oyo yenna ayagala amakungula ga Akhirah, Tumwongeza amakungulaage; ate oyo 
yenna ayagala amakungula g’oku nsi - Tujja kumuwa ekitundu ku ggo, ate tajja kufuna 
mugabo gwonna mu Akhirah. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 25, Surah Ash-Shura, Ayah 20) 


Wano waliwo okunyonyola okw’ebitundu eby;enjawulo ebya Ayah eyo entukuvu, 
okujjiddwa okuva mu kitabo Tafseer Noor-ul-‘Irfan: (Oyo yenna ayagala amakungula ga 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


65 


Akhirah) kitegeeza, oyo ayagala okusanyusa Allah AW ne Rasool We Omwaagalwa AiJ* 
A- 4= A A ate nga tasinzizza mu kweraga. ( Tumwongeza amakungulaage ) kitegeeza, 
Tujja kumusobozesa okukola emirimu emirungi, nga tugimufuulira emyangu, ate Tujja 
kumuwa empeera ezitabalikika olw’emirimu gye egyo. (Oyo yenna ayagala amakungula 
g’oku nsi ) kitegeeza, oyo akola emirimu emirungi ng’ayagala kufunamu birungi bya nsi 
byokka, nafuuka omumanyi oba nakola Hajj ng’ayagala ettutumu oba okumanyibwa 
n’okwewulira era neyetaba mu Jihad okusobola okufuna emiyago. ( Tajja kufuna 
mugabo gwonna mu Akhirah) kubanga teyakola mirimu gino nakigendererwa kya 
kufunamu mpeera za Akhirah. 

Mu bumpimpi omutnu eyeraga asigala tafuna mpeera. Naye, omulimu gwakoze gusigala 
kukkirizibwa mu Shari’ah. Salah ya Fard esaaliddwa n’okweraga ejja kusaalibwa naye 

) 9 

tewali mpeera ejja kuweebwa. Eno y’ensonga lwaki embeera eya (yy (i.e tajja 

kufuna mugabo gwonna muAkhira) yayogerwaakwo. (Noor-ul-‘Irfan, PP- 774) 

Allah ateeka emirimu gy’abantu ab’amazima (ikhlaas) okumanyibwa 

Rasool Asinga Obunene Aw A ^ Jtas Ai J* yagamba, ‘Omuntu yenna mu mmwe akola 
omulimu omulungi ng’agukoledde mu lwaazi olw’amaanyi olutalina wadde lujji oba 
ekitangaala ky’enjuba [i.e. akadirisa akatono waggulu], neera omulimu gwe gujja 
kumanyibwa, ate ekyo ekigereddwa Katonda kijja kubeerawo mu mbeera yonna.’ 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 4, pp. 57, Hadees 11230) 


Ng’anyonyola Hadees eyo waggulu, omulowozi wa Ummah omunene, Mufti Ahmad 
Yar Khan AAAAaA? yagamba, ‘Lwaaki oyonona emirmu gyo n’okweraga! Kola emirimu 
ng’oli w’amazima (ikhlaas) newankubadde ng’oli bwoomu wekka; Allah AA ajja 
kuteeka abantu okumanya emirimu gyo, abateeka okukutwaala ng’omuntu omulungoofu 
okuva ku ntobo y’omima gwabwe. Kino kigeseddwa nnyo era kyesigikibwa. Abantu 
abamu basaala Salat-ut-Tahajjud mu bwoomu bokka nabokka mu kyaama naye abalala 
batandika okubayita abasaaze ba Salat-ut-Tahajjud. Ekintu kiri nti, Noor [ekitangaala 
ky’omwooyo] ekiri mu bub mulimu omulungi ne mu Salat-ut-Tahajjud kirabika ku 
ffeesi y’omusiinzi. Kino kisobola okulabwa mu kiseera kyonna. Abantu bayiya Ghaus-e- 
A’zam ne Khuwajah Ajmayri (A^ibiu^) ba Awliya banAllah AA. Lwaaki? Kiri kityo 
kubanga Allah AA atadde abantu okubayita ba Wali.’ (Mirat-ul-Manajih, vol. 7, pp. 145) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


66 


Omuntu ow’amazima (ikhlaas) 

Wano waliwo ebigambo bina eby’aalongoofu ku muntu ow’amazima (ikhlaas): 


1. Sayyiduna Yahya Bin Mu’aaz yabuuzibwa omuntu ow’amazima (ikhlaas) 

y’ani. Ye astejisSjtiihr? yaddamu, ‘Omuntu bwabeera ng’omuwere [i.e. omwana omuto] 
atasanyuka ng’awaniddwa, wadde okunyiiga ng’avunaniddwa, olwo nno omuntu 
oyo asobla okuyitibwa ow’amazima. (ikhlaas). Mu bigambo ebirala, bwaba nga 
tafaayo [i.e. nga tasikibwa] ku kumuwaana oba okumuvunaana ng’omwaana 
omuwere, olwo nno ayinza okuyitibwa omuntu ow’amazima (ikhlaas).’ (Tanbih-ul- 
Mughtarrin, pp. 24) 

2. Omuntu omu lumu yabuuza Sayyiduna Zunnoon Misri ‘Omuntu 

asobola atya okumanya nti w’amazima (ikhlaas)?’ Yamuddamu 
‘Newankubadde ng’anyikidde nnyo ng’abwasobola okukola emirimu emirungi, 
bwaaba nga tayagala bamutwaale ng’omuntu ow’ekitiibwa, [olwo nno ayinza 
okuyotibwa omuntu ow’amazima (ikhlaas.]’ (Ibid, pp. 23) 

3. Imam omu lumu yabuuzibwa, ‘Omuntu ow’amazima (ikhlaas) y’ani?’ Yaddamu, 
‘Omuntu ow’amazima akweeka emirimu gye emirungi nga bwakweeka ebibi bye.’ 

(Az-Zawajir, vol. l,pp. 102) 

4. Omuntu omulala omulongoofu yabuuzibwa, ‘Kkomo ki ely’obwamazima 

(ikhlaas)?’ Yaddamu ‘[Ekkomo lyalyo liri nti] tolina bwaagazi bwa 

kuwaanibwa bantu.’ (Ibid) 


Yaksa" ho madh-o-zam mujh pay ker do karam 
Na khushi ho na gham Tajdar-e-Haram 


(Wasail-e-Bakhshish, pp. 271) 




5. Kuuma ebigendererwa 

Nabwekityo okwewala okweraga, kisaana nnyo okukuuma ebigendererwa byo. Buli 
lwokola omulimu gwonna, fumiitiriza kiki kyobadde oluubirira okufuna ng’ogukoze. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


67 


Bwowunyirizamu olusu lw’okweraga, longosezawo ekigendererwa kyo, ng’okkiriza nti 
omulimu gwokka ogukoleddwa mu kusanyusa Allah JisA gwegujja okukkirizibwa. 
Omuntu bwakola omulimu omulungi okusanyusa abantu, ajja kusaana ekionerezo 
ky’omuliro gwa Ggeyeena, ate nga n’omulu gwe tegukkiriziddwa. Newankubadde sitaani 
ajja kukozesa bub kakoddiyo mu busuubuzi obwo, kisanira ddala okwewala ekigend 
ererwa eky’okweraga era okole ekirungi, ng’ojjawo emitego gya sitaani. Sayyiduna 
Na’eem Bin Hammad asfcjfcSs&iiaf? yagamba, ‘Ffe okukubwa ku mugongo kiri kyangu nnyo 
gyetuli okusinga okukola ekigendererwa (ekirungi).’ (Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 25) 

Amakulu ga Niyyat [ekigendererwa] 

Amakulu ag’eddala ag’ekigambo ‘Niyyat’ kitegeeza ekigendererwa ekinyweevu ennyo 
mu mutima. Mu Shari’ah, ekigendererwa ky’okusiinza kiyitibwa ‘Niyyat’. 

(Derived from: Nuzhat-ul-Qaari Shark Sahih Bukhari, vol. 1, pp. 226) 


Wano waliwo Ahadees musaanvu ezikkatiriza obukulu bwa ‘Niyyat’. 

Ebigambo musaanvu ebya Mustafa Omwaagalwa |p 

1. Emirimu gilamulwa kulw’ebigendererwa, era eri bub muntu ky’ekyo kyagenderera. 

(Sahih Bukhari, vol. 1, pp. 6, Hadees 1) 

2. Ekigendererwa ky’omusiraamu kisinga omulimu gwe. 

(Al-Mu jam-ul-Kabeer, vol. 6, pp. 185, Hadees 5942) 

3. Ekigendererwa eky’amazima gwe mulimu ogusinga okusiimibwa (n’okwagalibwa). 

(Al-Jami -us-Sagheer, pp. 81, Hadees 1284) 

4. Ekigendererwa ekirungi kijja kuyingiza omuddu mu Jannah. 

(Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 4, pp. 305, Hadees 6895) 


5. Allah Js-sA agaba eby’ensi olw’ekigendererwa ekya Akhira naye agaana okuwawa 
ebya Akhira olw’ekigendererwa eky’ensi. [Kitegeeza, Allah JAsA awa ebyengera 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


68 


by’ensi eri oyo akola ekigendererwa eky’okunonya Akhira naye agaana okuwa 
ebyengera bya Akhira eri oyo akola ekigendererwaa ky’okunoonya ensi.] 

(Az-Zuhd li Ibn Mubarak, pp. 193, Hadees 549) 

6. Ekigendererwa eky’amazima kilebeetera ku ‘Arsh; nabwekityo omuntu bwakola 
ekigendererwa ekyamazima, ‘Arsh etandika okuyuguuma era omuntu asonyiyizibwa. 

(Tareekh-e-Baghdad, vol. 12, pp. 444, Hadees 6926) 

7. Omulimu omulungi gumu gujja kuwandiikibwaeri oyo alina ekigendererwa 
eky’okukola omulimu omulungi wadde tasobodde kugukola. 

(Sahih Muslim, pp. 79, Hadees 130) 


Achchhi achchhi niyyataun ka ho Khuda jazbah ‘ata 
Banda-e-mukhlis bana, ker ‘afyv mayri her khata 

Okuvvunnula: Ya Allah JwW Mpa okuyayanira ebigendererwa ebirungi, nfuula omuddu 
ow’amazima (ikhlaas) ate nsonyiwa ensobi zange zonna. 


jdJ- ^ JUi all! 



6. Wewale okukemebwa sitaani ng’osiinza. 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Obw’amazima (ikhlaas) kye kisumuluzo 
eky’okukkirizibwa kw’emirimu. Nga bwekyetagisa okutekawo amazima (ikhlaas) mu 
mutima gwo nga tonnaba kukola mulimu ogwo, era nakyo kyamugaso okusigaza 
obw’amazima (ikhlaas) ng’okola omulimu ogwo kubanga sitaani yeyongera okukema 
omutima gwo. Sayyiduna Fudayl Bin ‘Iyaad 4^ sii aa^ yagamba, ‘Oyo atali mugezi 
kusinga mulogo bwekituuka ku kukuuma emirimu gye emirungi ajja kugwa mu mutego 
gw’okeraga (ogutegeddwa sitaani).’ (Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 23) 


Okwewala ebikemo bya sitaani ng’osiinza 

Ebintu bisatu byetagisibwa mu kwewala ebikemo bya sitaani ng’osiinza: 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


69 


❖ Okunonyereza ekikemo kya sitaani. 

❖ Okukitamwa. 

❖ Okugaana okukikkiriza. 

Eky’okulabirako, omuntu atandise okusaala Salat-ut-Tahajjud n’ebigendererwa ebirungi. 
Mu Salah eyo, sitaani akema omuntu oyo asaala Salah nti abantu bajja kumusanyukira 
bwebakimanyako. Kati wano kibeera kyetagisiza ddala eri omuntu oyo asaala Salah 
okunonyereza ekikemo kya sitaani ekyo mangu ddala. Bwamala okukifuna (okukiraba), 
alina okukitamwa ng’alowooza ku mazima nti ekikolwa eky’okusanyusa abantu 
n’omulimu ogukoleddwa olw’okusanyusa Allah J«5*- kiringa okuyita obusungu bwa 
Katonda. Alina okwesamba ekikemo kya sitaani ekyo. 

Newankubadde nga kizibu, tayinza kulemwa kwewala kikemo kya sitaani mu ngeri eno. 
Mu kukkiriza, kiyinza okulabika ng;ekizibu mu ntandikwam naye omuntu bwakiny 
wererako ng’agumiikiriza okumala ebbanga eppaanvu, kijja kumuberera kyangu 
olw’emiksa n’ebyengra bya Allah Js-sA. Ffe kyetulina okukola ye kaweefube, obuwanguzi 
buwebwa okuva ewa Allah JUsS^. Mu Ayah 69 eya Surah Al-‘Ankaboot mu kitundu 21, 
Allah Js-sA agamba: 



Ate abo abalafubana mu kkubo Lyaffe - Tujja kubalaga amakubo Gaffe; ate amazima 

Allah ali n’abalongoofu. 

[Kcinz-ul-lman (Translation of Quran)] (Part 21, Surah Al-‘Ankaboot, Ayah 69) 


Tu shaytan kay sher say bacha Ya Ilahi 
Ho dil waswason say safa Ya Ilahi 


Mujhay waswason say bacha Ya Ilahi 
Ho sher door shaytan ka Ya Ilahi 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


70 


Okuvvunnula: Nkuuma okuva ku bwonoonyi bwa sitaani, Owange Ow’obuyinza Bwonna. 
Omutim gwange gukuumibwe okuva ku bikemo bya sitaani, Owange Ow’obuyinza Bwonna. 
Obwonoonyi bwa sitaani bunzijibwewo, Owange Ow’obuyinza Bwonna. 


pLj ij ^ ju5 ai 

jui all! & \^L? 


7. Kola emirimu gyo emirungi mu ngeri /emu wadde oli wekka oba 
n’abantu 

Sayyiduna Abu Hurayrah ■=dLc- (Jls5 Sxg>\ £$?(/■ yagamab nti Rasool Omutukuvu lull 

yagamba, ‘Omuntu bwasaala Salah bulungi nnyo oba ajisadde mu bantu oba yekka, 
Allah agamba nti muddu Wange ow’amazima.’ 

(Sunan Ibn Majah, vol. 4, pp. 468, Hadees 4200) 


Ng’anyonyola Hadees eyo waggulu, omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowozi wa 
Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan ghi yagamba, ‘Kitegeza, si muddu eyeraga 
wabula w’amazima (ikhlaas). Singa abadde omuntu eyeraga, yandibadde ng’asaala Salah 
bulungi nnyo mu maaso g’abantu naye mu ngeri etali nungi nnyo ng’ali yekka. Nga 
bwasadde Salah obulungi ennyo ng’ali yekka, kiragira ddala nti muntu w’amazima 
(ikhlaas).’ (Mirat-ul-Manajih, vol. 7, pp. 140) 


Imam alina okusigala ng’agoberera amateeka g’okwatula ne mu Sirri 
Salah nazo 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Tulina okufuba ennyo okukola emirimu emirungi 
mu ngeri y’emu katubeera ffeka oba nga tuli n’aboluganda abasiraamu abalala. Okugeza, 
bwoba ng’osaala wekka Salah, tulin aokugisaala n’obwetowaze (obuwombeefu) 
bwebumu mu mutima n’omubiri nga bwetusaala nabwo nga tuli n’abantu abalala. Mu 
ngeri y’emu, bwaba ng’asaaza Sirri Salah (i.e eyo ng’okusoma kwayo kuli mu ddoboozi 
erya wansi) Imam alina okusigala ng’agoberera amateeka g’okwatula mu nsoma nga 
bwakola ng’akulembera mu Jahri Salah (i.e. eyo ng’ensoma yayo ya mu lwaatu). Ekirala, 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


71 


tulina okwewala ebikolwa ebyonga bwetuba ffekka tetwagala era tukitamwa nga tub 
n’abantu abalala. Rasool Omwaagalwa era Ow’emikisa JUsidbssfeJtaaiii yagamba, ‘Tokola 
bikolwa ebyo ng;oli wekka byewandibadde otamwa ng;oli mu maaso g’abantu abalala.’ 

(Al-JamV-us-Sagheer lis-Suyuti, pp. 487 , Haclees 7973) 


Bacha mujh ko shaytan ki makkariyon say 
Khuda bahr-e-Haydar riya-kariyaun say 


Okuvvunnula : Ya Allah J«A/ Nkuuma okuva ku kweraga n’ebikemo by a sitaani ku Iwa 

Sayyiduna All 

Jij iiiiyi ol^7 

ail I (Jp 


8. Kweeka emirimu gyo emirungi 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Singa tufuna omukisa okukweeka emirimu gyaffe 
emirungi nga bwetukweeka ebibi byaffe. Allah AmA awa empeera amanyi emirimu 
gyaffe. Kiki ekirala kyetwetaaga! Nolw’ekyo, tulina okwegendereza Nafs yaffe 
oluvannyuma lw’okukola emirimu emirungi naddala egyekweese kubanga Nafs yaffe, 
n’ekwagala okunene ok’okulaga okusiinza, eyinza okutukema okumanyisa abalala ku 
kusinza kwetukoze. Nafs yaffe eyinza okutulimba netulowooza nti bwetutalaga mirimu 
gyaffe eri abalala, tebajja kumanya ddala lyaffe erya waggulu era tebajja kutugoberera. 
Ate, tetujja kusobola kubalungamya wamu n’okubakowoola eri obulongoofu etc. 

Omuntu bwatuuka mu mbeera bweti, alina okusaba Allah JmA okumuwa obunyweevu 
akyuse okufaayo kwe akuzze ku kyengera eky’oluberera ekya Jannah ekijja 
okumuweebwa ng’empeera ey’emirimu gyaba akoze. Alina okutya nti oyo anoonya 
ekintu okuva ku baddu ba Allah mu kuwanyisa okusinza Allah J«A asisinkana 
obusungu bwa Katonda. Ate, kisoboka nti emirimu gye gyonoonwa. Alina okukibulira 
Nafs butereevu nti tasobola ‘kutuunda’ mirimu gye mu kuwanyisa okuwaanibwa abantu 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


72 


abalala ng’ate bbo bennyini tebalina buyambi wadde maanyi, ate tebasobola kumuwa 
bugabirizi era teablina buyinza ku bulamu wadde n’okufa. 

Omulimu ogukwekeddwa gwegusinga okwagalibwa 

Alina okusigaza mu magezige obulungi bw’emirimu egikwekeddwa nga Rasool 
Omwagalawa era Ow’emikisa JUs jtss s&\ J* bweyagamba mu Hadees emu nti, 
‘Omulimu ogukwekeddwa [i.e ogukoleddwa mu kyaama] gwagalibwa okusinga omulimu 
ogulagibwa [i.e. ogukolebwa mu bantu].’ (Shu’ab-ul-Iman, vol. 5 , pp. 376 , Haclees 7012) 

Embeera omulimu bweguyinza okulagibwa 

Omuntu agobererwa abatu abalala asobola okulaga emirimu gye nagimanyisa 
n’ekigendererwa eky’okubakubiriza ebbanga bwerimala nga teyeraga. Okulaga emirimu 
gye emirungi n’amazima mu ngeri eno, asana okufuna empeera ennene. Wano waliwo 
Hadees emu: omulimu ogulagibwa bwegugobererwa abalala gusinga omulimu 
ogukwekeddwa. (Ibid) 

Obuwombeefu obwa waggulu 

Bwaba nga tannaba kulaga mulimu gwe ogukwekeddwa eri abalala okubakubiriza oba 
okulaga okwebaza olw’ekyengra kya Katonda, olina okulowooza ennyo ku kkyo nga 
bwotunulira obukoddiyo bwa sitaani. Bwoba ng’obulira abalala ku mirimu gyo 
emirungi newankubadde oline ebigendererwa ebyo waggulu, olina okwegendereza 
ennyo oba oli awo oyinza okugwa mu mutego gw’okweraga. Wano waliwo 
eky’okulabirako eky’obuwomeefu obutayinza kwensimbwamu obw’abalongoofu 
abasiraamu ahi mu lwogera luno. Sayyiduna Sufyan Sawri yagamba, 

‘Nkitwaala nga emirimu egikoleddwa mu bantu bwegibeera nga egitakoleddwa kubanga 
kisukka obusobozi bw’abantu nga ffe okusigaza ob;wamazima ng’ate olabibwa abalala.’ 

(Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 26) 


Eddoboozi okuva mu buli makubo ga Basra 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali ^ yagamba: Waaliwo ekiseera nga amaloboozi ga Zikr ya 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


73 


Katonda n’okusoma kwa Quran nga biwulikika okuva mu buli makubo ga Basra, nga 
kisika abantu okukola emirimu emirungi. Naye eky’ekewunyisa kiri nti omumanyi omu 
yawandiika akatabo ku ‘kunyonyola okuzibu ku kweraga’ mu kiseera ekyo, ekyaletera 
abantu akuva ku Zikr ey’olwaatu wamu n’okusoma Quran. Ku kino, abantu abamu 
baayogera, ‘Singa omumanyi oyo yali tawandiiise katabo ako.’ (Kimiya-e-Sa’adat, vol. 2,pp. 692) 


Okweraga ku mirimu egitakoleddwa 

Sayyiduna Fudayl Bin ‘Iyaad yagamba, ‘Edda, abantu baali beraga u mirimu 

gyebakoze naye ennaku zino abantu beraga ku bintu byebatakola nakukola.’ 

(Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 25) 

Kitegeeza nti, edda eyo, abantu baali bakola emirimu emirungi okusobola okusanyusa 
abalala naye ennaku zino tebakola na mirimu mirungi; bafanana bufananyi kubeera 
balongoofu ku ffeesi zabwe nga bawa ekifananyi nti balongoofu. Mazima, bagwaana 
okutamwa n’okukyayibwa okusinga abantu abaali beraga edda. 


Naykiyan chhup ker karayn aysi hidayat day Khuda 
Ham ko posheedah ‘ibadat ki Tu lazzat day Khuda 


Okuvvunnula: Ya Allah Js-sW Tusobozese okukola emirimu emirungi mu kyaama ate tuwe 

omukisa ogw’okusiinza okw’obukweefu. 


(Jp ail I 


s > , /■» ^ i 

aij uic Jli5 Zul (3^ ol^r 



9. Sigala mu kinywi ky’abantu abalongoofu bokka. 

Kya ttendo nnyo okufuna omukisa ogw’okubeera mu kinywi ky’abddu ba Allah 
n’abaagzai ba Rasool ab’amazima (ikhlaas). Ku lw’ekinywi kyabwe n’okukowoola eri 
obulongoofu okukolebwa bbo buli kaseera, omuntu ajja kusobola okujjanjaba obulwadde 
bw’okweraga wamu n’okufuna emigaso emirala, KAvAj*,&\. Jjukira nti omuntu alina 
okusigala mu kinywi ky’abo abalongoofu bokka, era yewale abantu ab’ononeefu nga 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


74 


kawumpuli. Rasool Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa (Jiao £iol yagamba, 

‘Eky’okulabirako eky’omukwaano omulungi n’omubi kiringa omuntu asitula akawoowo 
n’oyo afuuwa omuliro. Omuntu asitula akawoowo ayinza okukuwa ekirabo 
ky’akawoowo oba ojja kukamugulako oba ojja kumufanako akawoowo ak’ebbeeyi 
[akamansamansa nga kamuvaako], naye oyo afuuwa mu muliro ayinza okwookya 
engoyezo oba ojja kumujjako akasu akabi.’ (Sahih Muslim, pp. 1414, Hadees 2628) 


Changay banday di suhbat yaro jaywayn dukan ‘attaran 
Sawda bhaciwayn mid na layye hullay aan hazaran 

Buray banday di suhbat yaro jaywayn dukan lauhaaran 
Kapray bhaawayn kunj kunj bayye chingan payn hazaran 


Okuvvunnula: (Kitegeeza nti, okusigala mu kinywi ky’abantu abalongoofu kiringa 
okulambula edduuka eritunda obuwoowo mwojja wakiri okufuna akawoowo akalungi 
newnkubadde nga tolina kyoguzeeyo, naye okubeera mu kinywi ky’omuntu omwononefu 
kiringa okugenda mu dduuka ery’omuntu asaanuusa ebyuuma mu ddyo obupapajjo 
bw’omuliro bujja kba nga bubukabuka era bujja kugwa ku ngoyezo nebwogezaako otya 
okwekuuma.) 

Eby’okulabirako ebiraga engeri okwekuuma mu kinywi ky’abalongoofu 
bwekireterawo emigaso 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ekinywi omuntu kabeeramu kimutusako 
enkyukakyuka. Okugeza, bwosisinkana ow’oluganda amusiraamu alina amaziga mu 
maasoge, entunula ey’ennaku ng’eri ku ffeesiye ate ng’ayogera n’ennaku ennyingi mu 
ddoboozi lye olw’okufiirwa omuntuwe, nawe ojja kunakuwala okumala akaseera 
olw’okubeera okumpi naye. Singa, ku ludda olulala, olabika nti osisinkana ow’oluganda 
omusiraamu ng’ayogera musanyufu era ng’ajaganya n’akamweenyomweyo wamu ne 
ffeesi eyakayakana, nawe ojja kugabanyizawo essanyu lye okumala alaseera. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


75 


Ebiretebwa ekinywi ekirungi n’ekibi 

Mu ngeri y’emu, omuntu bweyekuuma mu kinywi ky’abo abatafaayo ku Akhira yabwe 
ate nga tebelekereza kukola bibi, kitiibwa nti naye ajja kufuuka mubuyabuya ku Akhira 
ye nga bbo. Singa, mu ky’ennyume, omuntu yekuuma mu kinywi ky’abaagazi ba Rasool 
abasigala nga babeera bbize emisana n’ekiro nga balafubana okwelongoosa okusobola 
okufuna obuwanguzi mu Akhirat ng’emitima gyabwe gitemagana n’ekitangaala kya 
Fikr-e-Madinah ate ng’amaaso gakulukusa amaziga n’okutya kwa Katonda, kisuubirwa 
nti naye ajja kufuna embeera yemu ey’omwooyo, 


Buri suhbataun say bacha Ya Ilahi 
Bana mujh ko achcha bana Ya Ilahi 


Okuvvunnula: Ya Allah JmS*-/ Ntaasa okuva ku kinywi ky’abantu abononeefu ate nfuula 

omuntu omulongoofu. 




Embeera ya Madani eya Dawat-e-Islami 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Temulina kunakuwala nga munoonya ekinywi kya 
Madani eky’abantu abalongoofu. Mwegatte ku mbeera ya Madani eya Dawat-e-Islami, 


ekibiina ky’ensi yonna ekitali kya byabufuzi ekibulirira Quran ne Sunnah. Ku lwemikisa 


gyakyo, empisa ennungi zijja kufuukirawo ezimu ku mpisa zo. Bui ow’oluganda 
omusiraamu alina okwetaba mu Ijtima’ eya buli wiiki eyagazisa Sunnah etegekebwa mu 
kibuga kye, era atambule ne Madani Qafilah ezagazisa Sunnah mu kinywi ky’abaagazi ba 
Rasool. 

Ku lw’emikisa gy’okutambula ne Madani Qafilah zino, omuntu afuna akakisa 
okufumitiriza ku bulamu bwe obwayita, nekimuteeka okuwulira obuswaavu ku bungi 
bw’ebibi bye era nekimusika okufuna omukisa ogw’okwenenyeza ebibi ebyo n’omutima 
agutidde era nga gweralikirira ku kulunjiya obulamu bwe obwa Ahkira. Olw’obulungi 
bw;okutambula ne Madani Qafilah mu kinywi ky’abaagazi ba Rasool, omuze 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


76 


gw’okwogera eby’obuwemu n’ebitagasa gujja kuwanyisibwamu era pofune omuze 
ogw’okusoma Quran Entukuvu, Na’at ne Salat-‘Alan-Nabi. Obusungu, obutasasira 
wamu n’okwekuluntaza bijja kuwanyisibwamu ofune obwaagazi obw’okuwa abasiraamu 
ekitiibwa. Omulugube eri eby’obugagga gujja kuwanyisibwa ofunemu obwaagazi 
bw’okukola emirimu emirungi. Mu bumpimpi, enkyukakyuka ya Madani ejja kujja mu 
bulamu bw’oyo ajjumbira okutambula ne Madani Qafilah, &]. Bannyina 

abasiraamu balina okujjumbira okwetaba mu Ijtima’ za buli wiiki ez’agazisa Sunnah 
ezitegekerwa abannyina abasiraamu bokka mu bibuga byabwe. 

Okuwona obulwadde bw’omutima n’ennyindo 

Okusobola okukukubiriza n’okukwagazisa okukola, wano waliwo ekyafaayo kya Madani 
ekijudde emikisa gy’ekinywi ky’abaagazi ba Rasool. Ow’oluganda omusiraamu omu 
okuva mu Moradabad (UP, India) yagamba: Nga sinnaba kwegatta ku mbeera ya 
Madani eya Dawat-e-Islami, ekibiina ky’ensi yonna ekibulirira Quran ne Sunnah ekitali 
kya byabufuzi, nnali nebisse mu mugga gw’ebibi. Nnali mwaagazi wa mutindo (fashoni) 
era nga ndi mwonoonefu ate nga ssisaala Salah yadde n’emu. Ennaku z’obulamu bwange 
ezaali dayamandi atagulika zaali zonoonebwa mu bubuyabuya. 

Ng’ogyeko endwadde z’omwooyo, nnali nnina n’endwadde z’omubiri. Nnali nnina 
obulwadde bw’omutima wamu n’enyindo empaanvu ennyo eyali ennyiiza ebanga 
eddene. Eky’obulungi, ebire eby’ennaku eby;ekiro ekidugavu ekyo eky’ebibi 
kyajjibwawo. Ekyantaasa okuva mu mugga gw’ebibi nekintwaala mu kkubo ery’ebirungi 
kwekutambula ne Madani Qafilah eyagazisa Sunnah eya Dawat-e-Islami. Ku lw’emikisa 
gy’ekinywi ky’abaagazi ba Rasool, enkyukakyuka ya Madani yajja mu bulamu bwange, 
nekinsika okwenenya ebibi byange byonna ebyayita era nenungamizibwa nentandika 
okugoberera eklcubo lya Sunnah. j«5^ aL Ekirala nnafuna omukisa ogw’oku 

wonyezebwa endwadde zennali nnina. Oluvannyuma lwa Madani Qafilah, eggumba 
ly’enyindo yange lyaterera ate omutima gwange nagwo neguwonyezebwa mu nnaku 
ntono nnyo. 

Oil mayn ger darcl ho darr say rukh zard ho 
Pao gey farhatayn, Qafilay mayn chalo 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


77 


Hay shifa hi shifa, marhaba! Marhaba! 
Aa kay khud daykh layn, Qafilay mayn chalo 


Okuvvunnula: Bwoba olina obuzibu bwonna obw’omutima era ng’obutya nnyo, tambula 
butambuzi neMadani Qafilah, ojja kubuwonyezebwa. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 612) 




Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mulabye! Omuntu omwonoonefu mu kitundu 
bweyafuna omukisa okutambula Madani Qafilah mweyafunira omukisa okubeera mu 
kinywi ky’abaagazi ba Rasool, teyakoma ku kufuuka omulongoofu kwokka wabula 


yawonyezebwa edwadde ze ez’omubiri ku lw’okusasira kwa Allah 


Enyiindo ye eyali empaanvu ennyo yafuuka ennamu era nawonyezebwa n’obulwadde 
bwe obwaali butta obw’omutima. Nange kambabulire envummula ya Madani 
ey’okugganjaba endwaade z’omutima n’ekigendererwa eky’okufunamu empeera. 

Okujjanjaba obulwadde bw’omutima ng’okozesa ensigo z’enteende ya 
‘Ajwah 

Wano waliwo ekyafaayo kimu, n’enkyukakyuka ezimu, ekyafuluma mu lupapula 
lw’amawulire olumu. Omuduumizi w’amaje owwaggulu ennyo ew’emyaaka 84 yagamba: 
Bwannali nga ndi wa myaaka 56 egy’obukulu, nnafuna obuzibu ku mutima gwange. 
Nayagala okukweeka obulwadde bwange ng;ekyaama kubanga kyandi kosezza omulimu 
gwange ogw’amaje singa bumanyibwa. Nabwelityo, nnewala enzijanjaba z’obusawo. 
Oluvannyuma lw’akaseera, omuntu omu yangamba envummula eya waka ey’endwadde 
z’omutima. Yangamba nti buli kumakya mmire n’amazzi akagiiko kamu akajjude 
obuwunga bw’ensigo ezisekuddwa ez’enteende emanyiddwa ennyo eya ‘Ajwah okuva 
mu Madinah Munawwarah. Nnafuna obujanjabi buno obwa Madani. Jj. 
Embeera yange yalongooka mu ngeri ey’ewunisa. 

Omuduumizi w’amaje oyo akyafuna obujjanjabi obwo (i.e. okutuusa nga 23-12-2010). 
Oba oli awo, olw’emikisa gyabwo, nakoma kukubeera omulamu kyokka n’owamaanyi 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


78 


mu kukola emirimu gy’ewaka wabula omutima gwe gw;amaanyi nga ogw’ommusajja 
omuto newankubadde ng’atuuse ku myaaka 84. Oluwandiika lw’elumu olw’olupapula 
lw’amawulire olwo lwali lulimu mu 1995 omuntu amanyiddwa ennyo (ow’ettutumu) 
mu Pakistan eyakeberwa nalabibwa nti alina emisuwa gye esatu egy’omutima nga 
gizibikidde. Ku kino, yasalawo okugenda mu Landani okukolebwako obujjanjabi 
obuyitibwa ‘angioplasty’. Nze (omuduumizi w’amaje) nnamugamba obujjanjabi bwa 
Madani bwebumu nga mmuwadde ekiteeso eky’okukikozesa okumala ennaku 30. 
Namugamba n’omugamba nti bwatafunamu mugaso gwonna, olwo alina okugenda mu 
Landani afune ‘angioplasty’. 

Mu byonna, yafuna obujjanjabi buno obwa Madani namala nagenda mu Landani 
oluvannyuma lw’omweezi gumu mweyabuliza omukugu w’omutima ‘cardiologist’ 
amanyiddwa ennyo eyamugamba addemu okukebeza buto. Ng’alaba amaddiro 
g’okukebezakwe, omukugu w’omutima oyo yamugamba nti talina bulwadde bwonna 
bwa mutima era nti yali teyataaga bujjanjabi bwonna. Ripoota ezali ziyise yazilaga 
omukugu oyo ow’omutima eyagaana okukkiriza nti ripoota zombie zaali za muntu 
y’omu. 

Okusala emboozi eno mu bumpi, omuntu oyo ow’ettutumu yakomawo mu Pakistan 
natandika okufuna obujjanjabi obwo obwa Madani ng;abujjumbira. Mu 2009, yaddamu 
okukebeza nate nagerageranya ripoota ezaali ziyise. Ekyewuunyisa abantu, okuva mu 
1995 okutuusa mu 2009, tewaaliwo nkyukakyuka yonna mu mbeera y’omutima gwe 
ogwaali guli omulamu obulungi ennyo. Akyaafuna obujjanjabi buno obwa Madani era 
abubulidde n’emikwaano gye mingi. 

Na ho aaram jis beemar ko saaray zamanay say 
Utha lay jaye thori khaak un kay aastanay say 

(Zauq-e-Na’at) 


Madani In’amaat 

Mu biseera bino ng’ebibi biri buli wamu, Dawat-e-Islami ereese ‘engeri ey’okufuuka 
omulongoofu’ mu ngeri y’ebibuuzo emanyiddwa nga ‘Madani In’amaat’. Waliyo Madani 
In’amaat 72 eza ab’oluganda abasiraamu, 63 nga za bannyina abasiraamu, 82 nga za 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


79 


bayizi abasajja abasiraamu, 83 nga za bayizi abakyaala abasiraamu, 40 nga z’abaana ba 
Madani children ne 27 nga za ab’oluganda ab’enjawulo abasiraamu (i.e. abazibe, 
abatasobola kwogera ne bakiggal). Ab’oluganda abasiraamu, nannyina n’abayizi 
abatabalikika bakolera ku Madani In’amaat era bajjuzaamu akatabo kayo akaja mu 
nsawo buli kanaku nga bakola Fikr-e-Madinah nga tebannaba kwebaka (oba mu kiseera 
kyonna kyebasobola). Ku lw’okusaasira kwa Allah JAk, ebizibu mu kkubo ly’okufuuka 
omulongoofu n’okwewala ebibi bijjibwawo olw’emikisa gy’okwekwata ku Madani 
In’amaat. Aj iucsJl! Ku lw’emikisa gya Madani In’amaat, omuntu ajja kufuna 
endowooza ey’okukolera ku Sunnah, okwewala ebibi wamu n’okuyayana okukuuma 
obukkirzaabwe. 

Okusobola okufuuka omsiraamu akolera ku busiraamu, buli omu alina okufuna akatabo 
ka Madani In’amaat okuva mu ttabi lyonna erya Maktaba-tul-Madinah era akajjuzeemu 
buli kanaku ng’akola Fikr-e-Madinah. Olina okugufuula omuze okukawaayo eri 
ow’oluganda omusiraamu abvunanyizibw ku Madani In’amaat mu kitundu kyo nga 10 th 
ogwa buli mweezi gwa Madani telunnaba kutuuka i.e. omweezi gw’ekisiraamu. 

Amawulirer amalungi eri abo abakolera ku Madani In’amaat 

Baagalwa ab’olugand aabasiraamu! Nga besiimye nnyo abo abakolera ku Madani 
In’amaat! Soma ebyafaayo bya Madani bino wamanga ojaganye. Ow’oluganda 
omusiraamu omu okuva mu Hyderabad (Bab-ul-Islam, Sindh - Pakistan) yagamba 
ng’alayide: Mu kiro ekimu mu mweezi gwa Rajab-ul-Murajjab, nnafuna omukisa 
okulaba Rasool Omwaagalwa era Ow’emikisa JUs ajw jus j&i J* mu kirooto kyange. 
Emimwa egy’emikisa gyatandika okutambula era ebigambi bino eby’emikisa 
nebyatulwa: ‘Oyo yenna akola Fikr-e-Madinah buli kanaku mu mweezi guno ng’akola 
Madani In’amaat Allah JAk ajja kumusonyiwa.’ 

Madani In ’amaat ki bhi marhaba kya baat hay 
Qurb-e-Haq kay taalibon kay wasitay sawghat hay 

Nga Madani In’amaat nungi nnyo, Marhaba! 
Ekirabo ekinene eri abanoonya okusembera okumpi ne Allah JAJ& 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


80 


10. Wetekemu omuze ogw’okusoma Wazaaif 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Okusobola okwewala okweraga, mugezeeko nnyo 
okukolera ku nvummula zino wammanga ez’omwooyo nga bwemusobola ne Salat- 
‘Alan-Nabi omulundi gumu mu ntandikwa wamu ne ku nkomerero, nga bwemukolera 
ku nvummula ezo waggulu. Kino kijja kujjawo ebikemo bya sitaani. 


1. Soma Du’aeno emirundi esatu buli kanaku . Allah J ajja kukkuuma okuva ku 
buli ngeri ey’okweraga. Du’a eno eri bweeti: 


■ Jjily ij Bij £L SjA&'l Qi %&' 


2. Buli lw’osuubira nti omutima gwo mulimu okweraga, soma \Or! 

era okole ng’afujja amalusu ku ludda lw’ekibegabega kyo ekya kono emirundi esatu. 

3. Oyo asoma Q* dXL emirundi kkumi buli kanaku, Allah A:-A 

amuterawo malayika emukuuma. 

4. Soma ‘Surah Al-Ikhlas’ emirundi 11 kumakya (i.e obbudde okuva mu ‘matumbi 
budde ag’ekiro ’ * 1 2 okutuusa ng’okugulu kw’ejuba okusooka buyitibwa ‘kumakya’). 
Newankubadde nga sitaani n’amajege agezezaako nnyo okueeka omusomi oyo 
okukola ekibi, tajja kuwangula okujjako ng’omusomi yakoze ekibi ekyo ye kennyini 
ku lulwe. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 

5. Okusoma Surah An-Naas nakyo kijjawo ebikemo bya sitaani. 

6 . Omunyonyoi amanyiddwa ennyo, omuloozi omunene owa Ummah, Mufti Ahmad 

Yar Khan ^ ^ yagamba nti ab’ebitiibwa aba Sufi &h\ * 42 ^ baagamba, ‘Oy 


* Wazaaif bwe bungi bw’ekigambo ‘Wazifah’ wekitegeeza ekunganyizo ly’ebigambo ebitukuvu era eby’emikisa 
ebisomebwa mu muweendo ogugereddwa okusobola okufunamu ebirungi by’omwooyo oba omubiri. [Bigambo 
bya muwuunuzi] 

1 Ayi Allah JUsSM Nsaba obukuumi bwo okuva ku kukugattako ekirala, era nkusaba onsonyiwe bwemba nnli 
nkizkoze ng assimanyi. 

2 ‘Matumbi budde ag’ekiro’ wano kitegeeza ekiseera ekiro nga kyankanankana okuva ng’enjuba egudde 
okutuusa n’enjuba evuddeyo. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


81 


yenna asoma ^ emirundi 21, nafuuwa mu mazzi era naganywa buli kumakya 
n’olweggulo ajja kukuumibwa nnyo okuva ku bikemo bya sitaani, *dJ I f-X .— • 

(Mirat-ul-Mcinajih, vol. l,pp. 87) 


7. Okusoma 3 3 ^ J 3 3^ s 1 kijjirawo ddala 

ebikemo bya sitaani. 


8 . 


Okusoma did ^ &}> U 3 3; 

mu bungi kijjao ebikemo bya sitaani. 


OojJj- (jidi olj J L&J q\^> 


(Summarized from: Fatawa Razawiyyah - referenced , vol 1, pp. 770) 


(Okukutegeeza, ekitundu kya Du’a ekirimu ayaa za Quran kitereddwa mu mikono 
[brackets].) 


Riya-kari say her dam Tu bachana 
Khudaya banda-e-mukhlis banana 

Okuvvunnula: Ya Allah Sigala ng’onkuuma okuva ku kweraga era nfuula omuddu 

ow’amazima (ikhlaas). 


^ JUi ali! 



Kiki eky’okukola bwewaba nga tewali buweweevu newankubadde 
ng’obujjanjabi bufuniddwa? 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Bwewaba nga tewali buweweevu newankubadde 
nga mufunye obujjanjabi, temunakuwala, era mweyongere okufuna obujjanjabi. 
Kigambibwa mu butuufu nti Rooma teyazimbibwa mu lunaku lumu. Bwemuva ku 


1 Part 27, Surah Al-Hadeed, Ayah 3 

2 Part 13, Surah Ibraheem, Ayah 19, 20 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


82 


bujjanjabi, kiringa bwemwewaddeyo eri sitaani ajja okubabuza. Nolw’ekyo, tulina 
okukola kawefube. 

Wano waliwo mu bumpimpi kiki Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Haamid 
Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali <JM A' kyeyawandiika mu 
kitabo kye 1 Minhaj-ul-‘Aabideen ’ ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole 
ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: Bwolaba nti sitaani ayongera okukusombuwa 
newankubadde ng’osabye Allah amukukingirize, kitegeeza nti Allah J*s5& ayagala okugezesa 
Zuhd 1 yo, amaanyi go n’obumiikiriza. Kitegeeza nti, Allah ayagala okugezesa oba 
olwanyisa sitaani oba akumegga nakuwangula. (Minhaj-ul-‘Aabideen - Arabic, pp. 46) 


Riya-kariyaun say bacha Ya Ilahi 
Siyah-kariyaun say bacha Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Ya Allah JUsA / Ntaasa okuva ku kweraga n’ebikolwa ebibi. 


s ( 1 ^ 9 ^ ) 

pLj ij Ai JU5 dll ^ 


(jp (Jlij ail I 
jdJ- JUd all! 


ail I jl X£y 
(—JLjil (Jp IJJua 


Amakulu g’okusiinza 

Abaagalwa b’oluganda abasiraamu! Tusomye ku bimu ku bikwaata ku kweraga mu 
bungi bwabyo. Nga okweraga bwekuberawo mu kusiinza, kyetagisa okumanya amakulu 
g’okusiinza. Njagadde okunokola n’engeri ezimu ez’okusiinza wamu n’okunyonyola 
okukwata ku bigendererwa, nga bweneyongera okukowoola eri obulongoofu. Nga 
banyonyola amakulu g’okusiinza, abamanyi ab’ebitiibwa baagamba: Okuggulumiza [i.e. 
okuwa omuntu ekitiibwa] omuntu yenna ng’omutwaala ng’agwaanira okusinzibwa 
kiyitibwa ‘okusiinza’ naye okuggulumiza omuntu yenna nga tomutwaala ng’asaana 

1 Okwewala amasanyu g’omubiri olw’ensonga z’eddiini. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


83 


okusinzibwa tekubeera ‘kusiinza’ wabula kubeera ‘kuggulumiza’, ie. Okuwa ekitiibwa. 
Okugeza, okuyimirira ng’ofunyizza emikono mu Salah kikolwa kya kusiinza naye 
ekikolwa ky’ekimu ekyo eky’okufunya emikono tekibeera kusiinza omuntu bwaab ng’ali 
mu maaso g’Enkoondo eza Zaabu oba mu masiro ga Wali wa Allah yenna oba okusoma 
Salat-o-Salam oba okulaba ebintu ebitukuvu oba okusisinkana Peer Sahib wo 
(omulungamyi mu by’omwooyo), omusomesa oba omuzadde etc. wabula kubeera 
‘kuggulumiza’ mu mbeera zino. 

Buli mulimu ogukolebwa okusanyusa Katonda kubeera kusinza 

Amakulu ‘g’okusiinza’ magazi nnyo era galimu ebikolwa byonna ebikolebwa okusanyusa 
Katonda. Kiwandikiddwa mu muvumbo ogwa 29 th ogwa Fatawa Razawiyyah 
n’okunokola okuva mu bitabo bya Ghamz-ul-‘Uyoon ne Rad-dul-Muhtar. Okusiinza 
ky’ekikolwa ekikolebwa ekifunisa omusiinza empeera ate ekyo kisinzira ku kigendererwa 
ky’empeera. Kiwandikiddwa mu kitabo Taj-ul-‘Aroos: Ekikolwa kyonna ekikolebwa 
omusiinzi okusobola okufuna okusiimibwa Katonda kiyitibwa okusiinza. 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 29, pp. 647-648) 


Omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowoozi omunene owa Ummah, Mufti Ahmad 
Yar Khan Jia bf-t yagamba, ‘Buli kikolwa ekikolebwa okusanyusa Allah Js-sA 
kitwaalibwa nga okusiinza. (Summarizedfrom: Tafseer-e-Na’eemi, vol 1, pp. 77) 


Obulombolombo obw’okukkiriza kw’omulimu 


Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mujjukire nti ekigednererwa eky’okufuna 
emmpeera ya Akhirah teekiyinza kulekebwa eri omulimu okukkirizibwa. Gezzako 
okulaba obwetaavu bw”ebigendererwa ebirungi ng’osoma Ayah eya 19 th eya Surah Bani 
Israel, ekitundu 15 n’enzivunnula okuva ku mpapula 529 eza Kanz-ul-Iman wamu ne 
Khaza'in-ul-‘Irfan efulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo 
ekya Dawat-e-Islami. Allah JmA agamba: 








Ate oyo yenna ayagala Akhirah nagikolerera nga bwalina okugikolerera, ate nga 
mukkiriza - olwo okulafubana kwabwe kwokka kwe kujja okufuna obuwanguzi. 


[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 15, Surah Bani Israel, Ayah 19) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


84 


Ng’anyonyola ku Ayah eyo waggulu, omunyonyozi wa Quran amanyiddwa ennyo, 
‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’eemuddin Muradabadi Jis5 ^ ^ yagamba: 
Waliwo obulombolombo busatu obw’omulimu okukkirizibwa: 

❖ Okubeera omunoonyi wa Akhirah, i.e. okukola ekigendererwa ekirungi. 

❖ Okukola omulimu ogwo obulungi nga bwegulina okukolebwa. 

❖ Obukkiriza, kyekikolo kya byonna. (Khaza'in-ul-‘Irfan, pp. 554) 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mukiteeke mu ntegeka zammwe okutambula ne 
Madani Qafila ezagazisa Sunnah n’abaagazi ba Rasool, okujjuzaamu akatabo ka Madani 
In’amaat bub kanaku nga mukola Fikr-e-Madinah era mukaweeyo eri ow’oluganda 
omusiraamu avunanyizibwa ku bbwo mu nnaku ezisooka ekkumi ez’omweezi gw’obu 
siraamu. Ku lw’Omwaagalwa Mustafa JUsidbssfc jtsSafci 3*, ojja kufuna omuze ogw’okukola 
ebigendererwa ebirungi wamu n’okwesamba ebigendererwa ebibi, 




Buli mulimu gulamulwa olw’ekigendererwa 

Hadees esokera ddala mu kitabo ‘Sahih Bukhari’, ekitabo ekisiinga okubeera ekituufu 


oluvannyuma lwa Quran Entukuvu, eri -kolfkllj JUiQll U.3# ekitegeeza, emirimu 


gilamulwa olw’ebigendererwa. (Sahih Bukhari, vol. 1, pp. 6, Hadees 1) 

Ng’anyonyola Hadees eyo waggulu, omunyonyozi wa Sahih Bukhari, Mufti Sharif-ul- 
Haq Amjadi yagamba, ‘Hadees eno etegeeza nti empeera ey’emirimu emirungi 

yesigamye ku bigendererwa. Oyo akola emirimu nga talina kigendererwa kirungi tasaan 
mpeera yonna.’ (Nuzhat-ul-Qaari, vol. 1, pp. 172) 

Ebigambo bisatu ebya Mustafa IP ebikwaata ku bigendererwa ebirungi 

Wano waliwo ebigambo bisatu ebya Omwaagalwa Mustafa JUs-jdbssfcJtai&i j* ebikwaata ku 
bulungi bw’ebigendererwa ebirungi, nga bijjiddwa okuva mu mpapula 173 okutuusa ku 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


85 


174 ez’akitabo eky’empapula 853 ekiyitibwa ‘Jahannam mayn Lay Jaanay Walay A’maaT 
[i.e. Ebikolwa ebitwaala omuntu mu muliro], ekyafulumizibwa Maktaba-ul-Madinah, 
ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami: 

❖ Ekigendererwa eky’amazima gw’emulimu ogusinga kwagalibwa. 

( Al-Jami’-us-Sagheer, pp. 81, Hadees 1284) 

❖ Ekigendererwa ekirungi kijja kuteeka omuddu okuyingira ejannah. 

(Al-Jami’-us-Sagheer, pp. 557, Hadees 9326) 


Ekikendererwa kye kki? 

Ekigendererwa kitegeeza okumalirira oba okwagala okunyweevu okw’omutima okukola 
ekikolwa kyonna. Mu Shari’ah, ekigendererwa ky’okusiinza kiyitibwa kigendererwa 
(Niyyat). (Nuzhat-ul-Qaari, vol. 1, pp. 169) 


Ekigendererwa ekirungi kifuula ekikolwa kya Mubah okubeera okusiinza 

Mubah ky’ekikolwa ekikkirizibwa okukolebwa oba obutakikola byonna nga ky’ekimu. 
Mu bigambo ebirala, oyo akola ekikolwa kya Mubah tafunamu mpeera wadde kibi. 
Ebintu bingi biri Mubah okugeza nga okulya, okunywa, okweebaka, okutambulamu, 
okukunganya eby’obugagga, okugaba ebirabo, okwambala engoye enungi, okutereka 
engoye endala etc. Omuntu bweyegendereza obulungi, asobola okuddira ekikolwa kya 
Mubah n’akifuula ekikolwa ky’okusiinza era nafunamu empeera ngakoze ekigendererwa 
ekirungi nga tannaba kukikola. 

Ng’anyonyola egeri y’okukikola, A’la Hadrat, omukulembeze w a ba Ahl-e-Sunnah, 
eyazza obujja eSunnah, eyajjwo Bid’ah, omumanyi wa Shari’ah, Maulana Shah Imam 
Ahmad Raza Khan Jtss Ji\ yagamba: Bwekikolebwa n’ekigendererwa ekirungi, buli 
kikolwa kya Mubah (i.e. ekikolwa ekikkirizibwa okukolebwa oba obutakikola byonna 
nga ky’ekimu) kifuukamu Mustahab. (Fatawa Razawiyyah - referenced, vol. 8, pp. 452) 


Abalamuzi b’obusiraamu Jtc dji bagamba: Okulamula kw’enikolwa bya Mubah 
kuyinza okwawukana nga kisinziira ku bigendererwa eby’enjawulo. Nolw’ekyo, ekikolwa 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


86 


kya Mubah bwekiba nga kikoleddwa okusobola okufuna obuyambi obw’okukola 
ekikolwa ky’okusiinza oba okukisobozesa okukolebwa, olwo Mubah eyo ajja 
kutwaalibwa ng’aokusiinza. Okugeza, okulya, okunywa, okweebaka, okukunganya 
eby’obugagga, okwegatta ne mukyaalawo etc. (ibid, vol. 7, pp. 189; Rad-dul-Muhtar, vol. 4, pp. 75) 


Abao abatakola bigendererwa birungi eby’ebikolwa bya Mubah bafiirwa 

Bweguba gukoleddwa n’ekigendererwa ekibi, omulimu gwa Mubah gutwalibwa ng’omubi, 
ate bweguba gukoleddwa n’ekigendererwa ekirungi, gujja kutwaalibwa ng’omulungi. 
Ate, bwegukolebwa nga tewali bigendererwa, newankubadde gujja kusigala Mubah 
(oggukkirizibwa) kijja kuleeta obuzibu obw’okubalibwa ku lunaku lw’enkomerero. 
Nolw’ekyo, omuntu omugezi y’oyo agezaako okukola ebigendererwa ebirungi 
ebitonotono nga tannaba kukola mulimu gwa Mubah. Bwekiba kisoboka, omuntu alina 
okukola ebigendererwa bingi ebirungi kubanga gyakoma okukola ebigendererwa ebingi 
n’empeera zajja okufuna enyingi. Wano waliwo omugaso omulala ogw’ekigendererwa: 
Omuntu bwaba yali atasobola kukola kikolwa kyonna olw’ensonga yonna ng’amaze 
okukikolera ebigendererwa ebirungi, ajja kusigala ng’afuna empeera z’ekigen 
dererwakye. Rasool waffe Omwaagalwa JUs Jta 1 A 1 yagamba, ^ A- ’tSf 
Ekigendererwa ky’omusiraamu kirungi okusinga ekikolwakye. 

(AI-Mu’jam-ul-Kabeer lit-Tabarani, vol. 6, pp. 185, Haclees 5942) 


Okunokola okutangaaza ku bigendererwa 

Omunonyerezi amanyiddwa bonna ennyo ow’ebyasayansi by’obusiraamu, omumanyi 
akulembera mu Hadees ‘Allamah Shaykh ‘Abdul Haq Muhaddis Dihlvi 
yagamba: Kigambibwa nti malayika bwezigenda mu ggulu n’ebitabo by;emirimu 
gy’abantu nezibitwaala mu maaso g’obwakatonda, Allah A:-A agamba, jll 3b 

dUj ekitegeeza, ekitabo kino eky’emirimu mukisuule; ekitabo kino eky’emirimu 
mukisuule. Malyika ziddamu mu buwombeefu, ‘Ya Allah (A>-W)! Tuwandiise emirimu 
gino emirungi eg’omuddu Wo nga tugilabye era nga tugiwulrizza.’ Allah agamba, 
IJ, lif nti, omuddu ono teyakola kigendererwa kya kunsanyusa ng’akola emirimu 
gino.’ Nabwekityo gino tegikkiriziddwa mu maaso Gange.Oluvannyuma, Allah 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


87 


alagira malayika endala, -Ills'" j Iji" j'klJ nti, wandiika omulimu guno ne guno mu 

kitabo ky’emirimu eky’omuntu gundi. Malayika ziddamu nezigamba mu buwombeefu, 
‘Ya Allah (Js-sA)! Omuddu ono takoze mulimu guno.’ Allah js-sA agamba, ‘Newan 
kuadde nga takoze mulimu guno, yali alina ekigendererwa eky’okugukola, nabwekityo 
nja kumuwa empeera y’omulimu guno olw’ekigendererwakye. 

(Hilyat-ul-Awliya, vol. 2, pp. 356, Raqm 2548 etc.) 


Sayyiduna Shaykh ‘Abdul Haq Muhaddis Dihlvi Jfas yayongera nagamba: 

Kiwandikiddwa mu Hadees emu: 444*- j-yp' lip Ekigendererwa ky’omusiraamu 

kisinga ekikolwakye. (Al-Mu’jam-ul-Kabeer, vol. 6, pp. 185, Hadees 5942) Kirabirwawo, empeera 
y’omulimu omulungi ejja kuweebwa nga gukoleddwa n’ekigendererwa ekirungi lwokka. 
Bwegukolebwa n’ekigendererrwa ekibi, omulimu omulungi gujja kuteeka omukozi 
wagwo aleme kufunamu mpeera. Mu mbeera zonna, empeera ejja kuweebwa olw’ekigen 
dererwa ekirungi newankubadde ng;ekikolwa kikoleddwa oba nedda. Ekigendererwa 
ky’omusiraamu kirungi okusinga ebikolwabye. Eyo yensonga lwaaki abalongoofu abamu 
bagamba: 


Her kara ander ‘amal ikhlas nayst 
Darjahan az bandagan-e-khaas nayst 


Okuvvunnula: Oyo atalina bw’amazima mu mirimu gye tali omu ku baddu ba Allah 

ab;enkizo. 

Her kara kaar az baraye Haq buwad 
Kaar-e-au paywastah ba-raunaq buwad 


Okuvvunnula: Ekikolwa ky’oyo akikola ng’ayagala kusanyusa Allah kibeera kirungi 

nnyo era nga kyabyamagero. 


(Ashi’a-tul-Lam’aat, vol. 1, pp. 39) 


Baagalwa ab’oluganda basiraamu! Ekigendererwa ekirungi kijja kuleeta ebyengera 
byakyo ate ekigendererwa ekibi kijja kuleeta ebibi eby’ejjusibwa ebyakyo. Oluusi, obubi 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


88 


bw’ekigendererwa ekibi butuukirwako ku ssaawa eyo y’ennyini. Wano waliwo 
wbyafaayo bibiri ebikwaata ku musomo guno. 

l.Ente etaali ya buliggyo 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Abbas Jts5 aLi && yagamba: Waaliwo kabaka omu lumu 
eyalambula obwakabaka bwe. Mu kulambula kuno, yawangalira mu maka g’omuntu 
omu (eyali tamanyi nti omugenyi we ye kabaka). Olweggulo, omuntu oyo yakama 
enteeye. Kabaka yewunya nnyo okulaba nti obungi bw’amata ago bwaali bulinga obwaali 
buva mu nte 30! Kabaka yakolerawo ekigendererwa ekibi eky’okubba ente eno etaali ya 
buliggyo okuva ku muntu ono eyali amukyazizza. Enkeera, obungi bw’amata 
bwakendeera nebufuuka butono ng bwakitundu okugerageranya n’obungi obwaali 
bukamiddwa olunaku olwaali luyise. Kabaka kyamwewunyisa nnyo. Oyo eyali 
amukyazizza yaddamu, ‘Kabaka ayagadde okutulugunya bantube, ekyo kireese obungi 
bw’amata okukendeera okutuusa ku kitundu. Kabaka ava kuba mutulugunyi, emikisa 
givaawo.’ Ng’awuliriza amazima gano ag’ewunyisa ennyo, kabaka yakyuusa ekigen 
dererwa kye era nasalawo obutabba nte eyo eyali teli ya buli ggyo n;obulyazamanyi. 
Enkeera, obungi bw’amata agajjibwa mu nte eyo bwaali bwe bumu nga ku lunaku 
olwasooka, i.e. nga bwenkana ente 30. Ng’akubiriziddwa bino ebyagwaawo, kabaka 
yayiga omusomo omunene era nalekerawo okutulujunya abantu abaali wansiwe 
(abakozibe). (Summarizedfrom: Shu'ab-ul-Iman, vol. 6, pp. 53, Raqm 7475) 


2. Omubissi gw’ekikajjo ogwaali guwooma era nga gunnyogoga 

Edda ennyo, ba kabaka ba Misiri (Egypt) ne Yiraani (Iran) baali bayitibwa ‘Fir’awn’ ne 
‘Kisra’ mu mutendera ogwo. Bweyali ng’atambula n’amaje ge, Kabaka Kisra omu yabula 
neyesanga ku lujji olw’ennimiro mweyasabira eggilaasi y’amazzi. Akawala akato 
kamuleetera eggilaasi y’omubissi gw’ekikajjo ogwaali guwooma era nga gunnyogoga. 
Kabaka yagunywa nagusanga nga guwooma nnyo. ‘Mugukola mutya?’ Kabaka oyo 
yabuuza omuwala. Omuwala yamuddamu, ‘Ennimiro eno emeza ebikajjo eby’omtindo 
omulungi ennyo. Omubissi tugukola nga tukamula ebikajjo bino n’engalo zaffe.’ Kabaka 
yasaba eggilaasi endala. Omuwala yaddayo munda. Mu kiseera ekyo, kabaka yakola 
ekigendererwa ekikyaamu eky’okuwamba enniniro eyo nga bwawa endala eri nannyini 
yo mu kuwanyisaamu. Omuwala yakomawo ng’ali mu kukaaba nga bwagamba, ‘Kabaka 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


89 


waffe ekoze ekigendererwa ekikyaamu.’ Kabaka yabuuza, ‘Okitegedde otya?’ Omuwala 
yamuddamu, ‘Nnali nkamula omubissi ogwo n’obwaangu, naye mbadde sisobola kugu 
kamula newankubadde nga ngezezzako nnyo n’amaanyi gange gonna okugukamula.’ 
Kabaka mangu ddala yasuula ekigendererwa ekyo ekibi eky’okuwamba ennimiro eyo. 
Yamala nasaba omuwala okuddayo agazeeko n’era. Omuwala bweyayingira, yakamula 
bulungi omubissi ogwo n’obwangu era naguwa kabaka oyo. (Hayat-ul-Haywan-ul-Kubra, vol. 
1, pp. 216; Al-Muntazam fi Tareekh-ul-Muluk xval-Umam li Ibn Al-Jawzi, vol. 16, pp. 310) 


Abaagalwa ba’oluganda abasiraamu! Buli bwewabaawo omukisa g;womuntu okukolera 
ku Sunnah, kyetagisa ekigendererwa kibeerewo mu mutima gwe mu kiseera ekyo. 
Okugeza, okuteeka omukono gwa ddiyo mu kifundikwa kya ddiyo eky’olugoye 
ng’olwambala oba okujjamu omukono gwa kkono okuva mu kifundikwa kya kkono 
ng’ojjamu essaati, oba okwambala engatto ya ddiyo nga gyosoosa ate n’osooka okujjamu 
eya kkono byonna biri Sunnah, naye omuntu bwatakola kigendererwa eky’okukolera ku 
Sunnah mu mutima gwe ng’akola emirimu gino, kijja kuyitibwa ‘ekikolwa eky’omuze’, 
era nga ssi kusiinza, ate tewali mpeera ya Sunnah ajja kuweebwa. 

Fatwa ey’okumanya okungi ekwaata ku kigendererwa 

Wano waliwo Fatwa ey’okumanya okungi eyafulumizibwa ‘Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat’ed 
dukanyizibwa Dawat-e-Islami. Amazima, tewali moeera ewebwa olw’omulimu 
omulungi ogukolebwa nga tewali kigendererwa. Ekirala, ebikolwa by’okusiinza 
(ebikoleddwa awatali kigendererwa) bifuukamu ebikolwa eby’omuze. Ekyetagisibwa 
ddala okukola ekigendererwa ekituufu eky’omulimu omulungi kwe kufumitiriza ddala 
okuva ku ntobo y’omutima gwo ku kikolwa ekyo, era n’okikola ng’olubirira kintu kimu 
kyokka nga kwe kusanyusa Allah JvsA. Ekigendererwa kino kirubirirwa okwawula 
omuze okuva ku kikolwa eky’okusiinza. Nabwekityo, kirabikirawo nti okufumitiriza 
ddala n’okola ekikolwa olw’okusanyusa Allah bwekiri ekigendererwa ekituufu 
ddala ekyawula omuze okuva ku kusiinza. Nolw’ekyo, ekigendererwa bwekikolebwa 
ng’ekikolwa tekinnaba kukolebwa, empeera ewebwa; ekigendererwa bwekiba 
tekikoleddwa, empeera tewebwa, era kifuula ekikolwa ekyo okubeera omuze. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


90 


‘Allamah ‘Ali Qaari yagamba: 

oSULll jjC- Jwv3.aH j alii 4 j>j 3 <_JjiJl \cyjij -A-vail)'' !4 j<J <Ckl) 


-S _ ^ 9 ^ 9 ' 


Ekitegeeza nti, amakulu ag’okungulu ag’ekigambo ‘Niyyat’ ‘ky’ekigendererwa’ ate 
amakulu gakyo aga Shar’i kwe kufumitiriza ddala okuva ku ntobo y’omutima ku kikolwa 
kyogenda okukola, era n’okikola olw’okwagala okusanyusa Allah _A:-S^. Ekigendererwa 
kino kirubirirwa okwawula omuze okuva ku kikolwa eky’okusiinza. 

(Mirqat-ul-Mcifatih, vol. l,pp. 94) 


Naye, kirina okujjukirwa nti waliwo ebikolwa bingi ebikolebwa ng’emize naye nga 
amazima ekigendererwa ky’okusiinza kibaawo mu kukola ebikolwa bino. Ensoonga 
lwaaki okuwulira ekigendererwa kugenda kunafuwa eri nti okufumitiriza nobwegen 
dereza obwaali buterebwa ku kikolwa ekyo oba ku ntandikwa yakyo tekikyasigazibwawo 
olw’okukikola emirundi emingi nga kiddiringana. Naye, bwewaba nga tewali kigen 
dererwa yadde n’ekimu, tewali mpeera eweebwa mu mbeera eno. jdjj ilid jud ddjy 

Ani alina omukisa okubeera n’ebigendererwa ebirungi? 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali Jta d>i '&■<? yagamba: Omuntu asobola okukola ekigendererwa 
ekirungi waakiri kimu oba ebingi nga tannaba kukola kikolwa kya Mubah (ekyo ekitali 
kibi ate nga tekireeta na mpeera). Ekigendererwa ekirungi kifuula ekikolwa kya Mubah 
okufuukamu ekikolwa ky’okusiinza ekinene, nekitwaala omuntu ku madaala aga 
waggulu. Abo abakola ebikolwa bya Mubah nga babuyabuya ng’ebisolo ekifo ky’okuni 
fuulamu ebikolwa ebireeta empeera nga babikoze n’ebigendererwa ebirungi bafiirwa 
nnyo, beremesa okufunamu empeera. Tekisaanira muntu okutwaala wadde ekirowoozo, 
alaseera oba oluta lwatutte nti tebirina mugaso kubanga ajja kubibuuzibwakwo bino 
ebikolwa ku lunaku lw’enkomerero. Lwaaki yabikola ate kigendererwa kki kyeyali alina? 
Engeri eno (ey’okufuula ekikolwa kya Mubah okufuukamu eky’okusiinza ng’okola 
ebigendererwa ebirungi) esobola okukozesebwa ku bikolwa ebyo byokka ebitalina 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


91 


kitamwa mu bbyo. Eyo ye’nsonga lwaaki Rasool Omwagalwa era Ow’emikisa 



ow’oku nsi n’okubonerezebwa olwa Haraam wayo.’ 

(Al-Firdaus bima Soor-il-Khitab, vol. 5, pp. 283 , Hadees 8192) 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali kr-o- yayongera nagamba: 

Okukola ebigendererwa nga bino kyangu eri oyo ayayana okukunganya obulungi mu 
Akhirah yeNaye, oyo omutima gwe nga gwabutikirwa ebyengera by’oku nsi tasobola 
kusanga bigendererwa bino mu mutima gwe, Newankubadde ng’ajjukanyiziddwa 
omuntu omulala, tawulira kuyayana mu mutima gwe eri ebigendererwa bino, ate lwali 
kola ekigendererwa kyonna, kibeera kirowozo burowoozo ekitalina kyonna kikwaata ku 
kigendererwa ekituufu! (Ihya-ul-‘Uloom, vol. 5 , pp. 98) 

Ebigendererwa nga tonnaba na kugenda mu kabuyonjo 

Olina okukola ebigendererwa nga tonnaba na kugenda mu kabuyonjo. Omulongoofu 
omu yagamba, ‘Njagala okukola ebigendererwa nga sinnaba kukola kintu 

kyonna nga okulya, okunywa, okweebaka n’okugenda mu kabuyonjo.’ 


(Ihya-ul-'Uloom, vol. 5,pp. 98) 


Omusajja eyali asanyirira enviirize waggulu w’ebbaati ly’enjuye yasaba mukyalawe 
amuletere ekisanyirizo. Mukyalawe yamubuuza, ‘Nendabirwamu nayo njireete?’ 
Oluvannyuma lw’okusirikiriramu katono, omusajja yaddamu, ‘Iyye’. Omuntu omu 
yamuzuuza ensonga lwaaki yali teyaddamu mangu ddala. Yagamba, ‘Nakoze Niyyah 
(ekigendererwa) nga sinnaba kusaba mukyala wange kundetera ‘kisanyirizo. Naye 
bweyambuzizza oba aleete n’endwabiraamu, nabadde sirina kigednererwa kya 
ndwabiraamu mu kiseera ekyo. Nabweityo,, nafumitirizza nsobole okukola 
ekigendererwa ekirala. Allah yansobozesezza okukola ekigendererwa ekyo, era 
namusabye okundetera endwabiraamu nayo.’ (Qoot-ul-Qidoob, vol. 2, pp. 274) 




www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


92 


Abasiraamu b’edda baali basoma okumanya kw’ebigendererwa (Niyyah) 

Sayyiduna Sufyan Sawri Uk&e- yagamba, ‘Abasiramu b’edda baali bafuna okumanya 
okukwaata ku bigendererwa mu ngeri y’emu nga bwebaali bafuna okumanya kw’eddiini. 

(Ibid, pp. 268) 

Sayyiduna Sari Saqati ^ yagamba, ‘Okusaala Rak’aat bbiri eza Salah n’ekiged 

nererwa ekirungi kikusingira okukungaanya Ahadees 70 oba ne Ahadees 700.’ 

(Ibid, pp. 276) 

Sayyiduna Ibn Mubarak ^ yagamba, ‘Waliyo emirimu emitono ennyo egifuuka 
eminene olw’emikisa gy’ekigendererwa.’ (Ibid, pp. 275) 

Omusiinzi mu mpuku 

N’emirimu eminene ng’ensozi tejikkirizibwa bwegiba gikoleddwa n’ekigednererwa 
eky’okusanyusa abantu n’okweraga. Wano wateredwawo ekyafaayo okuva mu Bani 
Israel eyali asiinza Allah j«A okumala emyaaka 40 mu mpuku. Malayika zaali zigenda 
mu ggulu nga zitwaala emirumu gye naye nga tegikkirizibwa. Malayika zagaamba. ‘Ya 
Allah (JUik)! Tulayira obuyinza Bwo! Tuleese emirimu emituufu Gyooli.’ Allah j4s> 
yaziddamu, ‘Abange ba malayika Bange! Mwogedde ekituufu naye ayagala ekitiibwa kye 
kimanyibwe (kitegeeza, anoonya kweraga na ttutumu.)’ (Ibid, pp. 264) 

Ekyafaayo ekinyuma eky’okusonyiyizibwa olw’ekigendererwa 

Kigambibwa nti ‘Ajami omu (atali muwalabbu) yayita ku kibinja ky’abawalabbu abaali 
basaaga nga betawaanya. (ng’awuliriza ebigambo by’oluwalabbu okuva ku bbo) omuntu 
oyo omu ‘Ajami eyali tabimanyi yalowooza nti baali bakola Zikr ya Allah j*sX 
N’ekigendererwa ekirungi, naye yatandika okwogera byebaali bogera, Kigambibwa nti 
Allah JmS*- yasonyiwa ‘Ajami oyo olw’ekigendererwa kye ekirungi. (Ibid, pp. 263) 

Okukola ebigendererwa- omulimu omuzibu 

Okufumitiriza kw’enirowoozo kwetagisibwa ng’okola ebigednererwa ebirungi. Oyo 
atamanyidde kukola bigednererwa birungi alina okugufuula omuze n’okulafubana 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


93 


okumu mu ntandikwa. Mu ntandikwa, kigasa nnyo okukakkanya omutwe, okubikka 
amaaso n’okuta ebirowoozo byo okuva ku bintu eby’enjawulo, era ofumitirize ku 
kigendererwa. Oyo agezaako okukola ebigendererwa mu kupapa ng’addusa amaaso ge, 
ng’aweweeta oba ng;atakula ekitundu kyonna eky’omubirigwe, ng’asitula oba ng;ateeka 
wansi ekintu kyonna tajja kusobola kukikola. Okusobola okufuna omuze ogw’okukola 
ebigendererwa omuntu yetaaga okumalirira okungi ennyo nga bwalaba omugaso 
n’obwetaavu bw’ebigendererwa. Sayyiduna Nu’aym Bin Hammad yagamba, 

‘Kitusingira obwaangu okukubibwa ku migongo gyaffe okusinga okukola ekigednererwa 
ekirungi.’ (Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 25) 

Okukendeera kw’ebyengera bya Kahirah olw’ebyengera by’oku nsi 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali yagamba: Newankubadde omuntu anyumirwa ebyengera 

bya Allah si mukozi wa kibi, ajja kubuuzibwa, ate oyo anabuuzibwa ku kubalibwa, 
ajja kuzikirira. Newankubadde oyo anyumirwa ebintu bya Mubah ku nsi, tajja 
kubonerezebwa ku lunaku lw’enkomerero, ebyengerabye ebya Akhirah bijja 
kukendezebwa ebyenkanankana n’ebintu ebyo ebya Mubah [byeyali anyumiddwa ku 
nsi] Lowooza mu bukakkamu! Omuntu ayanguyiriza okunyumirwa ebyengera 
ebiggwaawo eby’oku nsi, nekiretera ebyengera bya Akhirat okukendeera. Okwo nga 
kufiirwa kunene nnyo! (Ihya-ul-'Uloom, vol. 5 , pp. 98) 


Dunyawi lazzaat ka dil say mita day shauq Tu 
Ker ‘ata apni ‘ibadat ka Ilahi zauq Tu 


Okuvvunnula : Ya Allah Js-aS*-/ Omutima gwange gugyeemu okwagala amasanyu g’ensi ate 

mpa omukisa ogw’okuyayanira okusiinza. 



Ebigendererwa by’okusiiga akawoowo 

Akawoowo kimu ku byengera ebyewunyisa ebitabalikika ebituweebwa okuva ewa Allah 
Js-sK Okukozesa akawoowo kiri Mubah (i.e. si kibi ate tekireeta mpeera). Omuntu alina 
okukozesa ekynegera kino ng’akufuulamu ekikolwa ky’okusiinza era afunemu empeera 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


94 


ya Akhirah. Okukola kino, yetagisa okukola Niyyah enungi. Buli bw’oba ng’ogenda 
okukola omulimu omuluni, togutandikirawo awo. Wabula, fubmitirza n’obukakkamu 
okumala akaseera ng’oka Niyyah enungi nga tonnaba kugukola. Okugeza, bwoba 
ng’ogedan kusiiga kawoowo, mu bukakkamu kola Niyyah enungi n’okufumitiriza nga 
bwokakkanyiza omutwe gwo, ate bwekiba kisoboka, amaaso ng’ogabise nga tonnaba 
kusitula cupa ey’obuwoowo. Bwoba ng’omaze okugisitula, olwo nno kola Niyyah nga 
tonnaba kugiggulawo. 

Ng’atukubiriza okufuna empeera mu kusiiga akawoowo, ‘Arif-Billah, omunonyereza 
owa sayansi z’obusiraamu akkirizibwa mu njuyi zonna era amanyiddwa 
ennyo,omumanyi akulembera mu Hadees ‘Allamah Shaykh ‘Abdul Haq Muhaddis 
Dihlvi jus jtui asv yagamba: Omuntu ajja kufuna empeera olw’okukola Niyyah enungi 
newankubadde nga tannaba kukola bikolwa bya Mubah. Okugeza, ng’asiiga akawoowo. 
Omuntu bwatoola Niyyah ey’okugoberera Sunnah, okuwa Masjid ekitiibwa (nga 
gyayolekera), okuza obujja ebirowozo bye wamu n’okuziyiza ab’enganda abasiraamu 
okuwunyiriza akasu akabi, ajja kuweebwa empeera ey’eyawuliridde eya buli emu ku 
Niyyah ezo waggulu. (AshV a-tul-Lam’aat, vol. 1, pp. 37) 


Osobola okutoola Niyyah nyingi ezisingawo bwekiba kisoboka. Okugeza: 

❖ Njakusoma 4aL \ nga sinnaba kusitula kacupa; 

❖ Njakuggulawo ecupa oluvannyuma lw’okusoma 

❖ Njakusiiga akawoowo oluvannyuma lw’okusoma ^<uil 

❖ Njakusanyusa abasiraamu ne malayika nga bwensiiga akawoowo; 

(Engoye z’omuntu bweziba ziyisa akasu k’entuuyo naddala mu biseera by’akasana, 
naye asobola okutoola Niyyah eno eddako wansi.) 

❖ Njakuziyiza abasiraamu okuva ku kugeya nga nejjako akasu akabi; 

(Omuntu asobola okutoola Niyyah eno eddako nga tannaba kusiiga kawoowo 
ng’agenda kusaala Salah.) 

❖ Njakufuna obulungi mu Salah; 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


95 


❖ Njakuwunya akawoowo nga sinnaba kusoma Salat-‘Alan-Nabi; 

❖ Njakusoma okulaga okwebaza (nga mmaze okukozesa oba okuwunyiriza 

akawoowo kubanga kyengera); 

❖ Njakusiiga akawoowo amagezi gange n’okutegera kwange byeyongere era nfune 
obwangu mu kutegeera ennamula z’eddiini (nga emisomo n’enjigiriza z’eddiini, 
emisomo egyagazisa Sunnah etc.). 

Kiwandikiddwa mu kitabo Ihya-ul-‘Uloom nti Sayyiduna Imam Shaafi’i celt (Jiao eijjl 

yagamba, ‘Amagezi n’okutegeera kw’oyo akozesa akawoowo akalungi byongerebwa.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 5,pp. 98) 


Okulaba Niyyah embi ez’okusiiga akawoowo 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Omuntu bwaba ng’asiiga akawoowo, atera 
okukemebwa sitaani okutoola Niyyah embi. Nolw’ekyo, alina okwgendereza ennyo 
eNiyyah enungi nga tannaba kusiiga kawoowo. Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu 
Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali jm *i>i ^ yagamba, 
‘Oyo asiiga akawoowo ne Niyyah ey’okuwanibwa abantu oba bamutwaale ng’omugagga 
abeera mukozi wa kibi, eraakawoowo [kabeera asiize] kajja kuba nga kawunya bubi 
nnyo n’okusinga omubiri gw’ekisolo ekivuunze ku lunaku lw’enkomerero.’ (Ibid) 

Dunya pasand kerti hay ‘itr-e-gulab ko 
Laykin mujhay Nabi ka paseenah pasand hay 

Okuvvunnula: Ensi eyagala nnyo akawoowo ka rooza naye nze njagala nnyo entuuyo za 

Nabi Omwaagalwa JUs-jfesfeJ*. 

JUd ali! 



Emikisa gya Niyyah ey’okutambula ne Madani Qafilah 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mukifuule kya buli jjo eky’okutambula ne Madani 
Qafila za Dawateislami ezagazisa Sunnah, okujjuzaamu akatabo ka Madani In’amaat buli 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


96 


kanaku nga mukola Fikr-e-Madinah era mukaweeyo eri ow’oluganda aomusiraamu 
abuvunanyizibwakwo mu nnakue kkumi ezisooka ez’omweezi gw’ekisiraamu. Ku 
lw’okusaasira kwa Mustafa Omwaagalwa -d- jus sti J*, mujja kufuna empisa 
ey’okutoola Niyyah enungi wamu n’okwewala Niyyah enkyaamu, \%X .— 

Wano waliwo mu bufunze kiki ow’oluganda omusiraamu okuva mu Korangi, Bab-ul- 
Madinah (Karachi) kyeyagamba. Yagamba: Nnali ndi mu maje. Newankubadde nnali 
musajja wa mutiindo nnali nsaala Salah. Nanakuwazibwa obulwadde bwa mmaama 
wange. Ng’akola kaweefube wa ssekinoomu, ow’oluganda aomusiraamu yageezako 
okunkubiriza okutambula ne Madani Qafilah naye nagaana nga mmugamba nti 
mmaama wange yali mulwadde nnyo, era nti sisobola kutambula na Madani Qafilah nga 
mmuleka mu mbeera bweti eyali etiisa. Ng’awuliriza kyennali nekwaasa, ow’oluganda 
omusiraamu oyo yangamba, ‘Toola butoozi Niyyah mu kiseera kino kati, era otambule 
ne Madani Qafilah lwonna lwonaaba ofunye akakisa; saala Salat-ut-Tahajjud ekiro kya 
leero era kola Du’a ng’osabira mmaama wo awone. Emikisa gijja kufukumuka ku ggwe 
ne mmaama wo, 

Bino yabyogera mu ngeri ey’omukwaano ate ey’amazima (ikhlaas) era ne bikwaata 
omutima gwange, nekinsikiriza okutoola Niyyah ey’oku tambula. Mu kiro, 
bwennazuukuka nasaala Salat-ut-Tahajjud nenkola ne Du’a mu maziga. Oluvannyuma 
nagenda mu Masjid okusaala Salat-ul-Fajr. Bwennali nzirayo ewaka, newunya nnyo 
okulaba mmaama wnage eyali omulwadde ennyo nga tasobola na kwetwala mu 
kabuyonjo nga wano yali ayoza engoye, ng’atudde bulungi nnyo. Namugamba, ‘Mmama 
wange omwaagalwa! Nkusaba owummule embeerayo ereme kufuuka mbi, nze kennyini 
njakuzeyleza engoye.’ Yanziramu, db, Mutabani! Sirina bulumi n’obumu, ate 
mpulira bulungi nnyo era ng’aziddwa obujja leero.’ Nga mpulira bino, amaziga 
g’essanyu gakunganya mu maaso gange, nekireeta essanyu eringi mu mutima gwange 
nga kiraga nti Du’a yange yah ekkiriziddwa olw’emikisa gya Niyyah ey’okutambula 
okwo. Bwennasisinkana ow’oluganda omusiraamu y’omu oyo nemu gamba bino 
byonna, yanzizaamu amaanyi ate nampa ekiteeso eky’amazima nti ntambule ne Madani 
Qafilah awatali kulinda kwonna. Nolw’ekyo, natambula ne Madani Qafilah eya Dawat-e- 
Islami eyagazisa Sunnah n’abaagazi ba Rasool. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


97 


JU-sSt Ku lw’emikisa gy’okutambula okwagazisa Sunnah mu kinywi ky’abagazi ba 

Rasool, embeera ya Madani ezze mu maka gange. Nze, omusajja ow’omutiindo, 
nasikibwa nenkuze ekirevu, nensiba ekitambaala era nentandika okuwereza Sunnah. 
Mmaama wange ne mukyala wange bombi baatandika okwetaba mu Ijtima’ y’abannyina 
abasiraamu. Kirowozeko! Natoola butoozi niyyah ey’okutambula ne Madani Qafilah, 
ate nenfukumirwa emikisa emingi ennyo, kati nno butya obunene bw’ebyamagero 
by’okutambula ne Madani Qafilah bwebyandi bade! Singa buli ow’oluganda 
omusiraamu addiringana okutambula ne Madani Qafilah ey’ennaku 3 buli mweezi. 

Achchhi niyyat ka phal pao gey bay-baclal 
Sab karo niyyatayn, Qafilay mayn chalo 


Door beemariyan aur nadariyan 
Haun talayn mushkilayn, Qafilay mayn chalo 


Okuvvunnula: Ojja kukungula empeera za Niyyah enungi, nabwekityo toola Niyyah 
ey’okutambula ne Madani Qafilah. Ebizibu ng’endwadde n’obwaavu bijja kumalibwa, 
tambula ne Madani Qafilah. 


JUi all! 



Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mu kilabye! Oyo atoola Niyyah ey’okutambula ne 
Madani Qafilah yaweebwa emikisa mingi nnyo. «di Ng’ojeeko okuwona 
kw’obulwadde bwa mmaama we, famire ye yonna yatandika okugoberera ekkubo 
ly’obulongoofu. Niyyahe nungi mazima mukisa munene nnyo. Nga kkirungi nnyo 
okutambula ne Madani Qafilah ng’olina Niyyah enungi! 

Okusooka okwambala engato ya ddiyo kiri Sunnah 

Omuyizi omugezi ow’Omusukkulumu Muhaddis-e-A’zam Pakistan ‘Allamah Maulana 
Sardar Ahmad Qaadiri Chishti jus yagamba: Bwennamaliriza Daura-e-Hadees 
mu 1955 najja mu maaso ga Muhaddis-e-A’zam Pakistan. Bwennari nfuluma, 
nayambala engato ya kkono nga gyensoosezza mu nsobi. Ng’alaba kino yampitirawo 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


98 


\i&?. Nange nalaba ensobi yange. (Oluvannyuma, ng’akowoola eri obulongoofu) 
yagamba ‘Bwoba ng’oyambala engatto kiri Sunnah okusooka okwambala 

engatto ya ddiyo ate bwoba ng’ozijjamu kiri Sunnah okusooka okujjamu engatto ya 
kkono.’ (Hayat-e-Muhaddis-e-A’zam, pp. 85) 

Ebigendererwa b/okwambala engatto 

Buli bw’oba ng’ogenda okukola ekintu kyonna, tokitandikirawo. Wabula, sooka 
ofumitirize mu bukakkamu okumala akaseera nga bwotoola Niyyah enungi nga tonnaba 
kukikola. Okugeza, bwoba ng’ogenda okwambala engatto, toola Niyyah zino nyingi 
nnyo nga bwosobola nga tonnaba kuzambala: 

❖ Njakwamabala engatto nga nkolera ku Sunnah. 

❖ Nga Rasool Omutukuvu Jia 4&1 J* bweyali tayagala ddoboozi lifuluma 

ng;omuntu atambuza enngatto, njakwegendereza obutafulumya maloboozi nga 
bwentambula oba nga nninya oba nga nzika wansi ku madaala. 

❖ Njakusoma dlil nga sinnaba kwambala ngatto. 

❖ Njakukuuma ebigere byange okuva ku bivune oba obukyaafu nga nyambala 
engatto, olwo nno nfune obuyambi mu kusiinza. 

❖ Bwemba nga nyambala engatto, njakwambala engatto ya ddiyo okusooka nga 
nkolera ku Sunnah. 

❖ Njakukolera ku Sunnah ey’obuyonjo, i.e. njakukuuma ebigere byange okuva ku 
bukyaafu. 

Mu ngeri y’emu, Niyyah endala enungi ziyinza okutoolebwa okusinziira ku mbeera 
y’omuntu gyalimu. Ky’ekimu nga, bwaaba ajjamu engatto omuntu atoola Niyyah 

ez’okusoma okujjamu engatto ya kkono nga yesoose ate bwekiba 

kisoboka, okutereka engatto nga zitunudde mu Qiblah nga bwagoberera enkola 
y’abalongoofu abaatusooka. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


99 


Wano waliwo ekyafaayo ekimpi ekikwaata ku kutereka engatto nga zitunudde mu 
Qiblah. Sag-e-Madinah [omuwandiisi] lumu yafuna omukisa ogw’okumala ennaku 
ezimu mu kinywi eky’emikisa ekya Mufti ‘Abdul Lateef Sahib Owekitiibwa era 
Amanyiddwa ennyo aIji eyali omuyizi omugezi ennyo era nga mugoberezi wa 
Muhaddis-e-A’zam Pakistan ‘Allamah Maulana Sardar Ahmad Mu kiseera 

kyange eky’okuwangaala naye, nnalaba nti yakyusanga engato zaffe ezaali zisuluddwa 
nga tezitegekeddwa nazitunuza mu Qiblah ng;akozesa engaloze ez’emikisa. Nga 
newunyizza, bwennamubuuza ku nsonga yakyo, yaddamu nti Ow’emsusso Muhaddis-e- 
A’zam Pakistan ‘Allamah Maulana Sardar Ahmad yali ayagala nnyo okutereka 

engatto n’ebintu ebirala nga bitunula mu Qiblah. Wano nawo waliwo ekyaafo kya 
Sayyiduna Ghaus-e-A’zam ekikwaata ku kino. 


Ekidomola kyakyuka ne kitunula mu Qiblah 

Olukungana lw’anbantu ba Jeelan lwajja mu maaso ga Ow’ekitiibwa Sayyiduna Ghaus-e- 
A’zam Nga basanze ekidomola kye nga tekitunudde mu Qiblah, basika 

okufaayo kwa Sayyiduna Ghaus-e-A’zam eri ekidomolakye. Ku kino, ye 

J&j yatunuulira omukoziwe n’obusuungu. Nga tasobola kugumira busungu bwa 
Sayyiduna Ghaus-e-A’zam omukozi oyo yagwirawo wansi nafa. Sayyiduna 

Ghaus-e-A’zam yamala natunulira ekidomola ekyo, era nekikyuka nekitunula 

mu Qiblah. (Bahjat-ul-Asraar, pp. 101) 


Okwefananyiriza ekirungi kirungi 

Buli jjo, omuntu bwaba ng’ayagala omuntu ayagala buli kitendo kye. j«S£-J j ’^xsS\\ Sag-e- 
Madinah yegomba [i.e. ayagala] Sayyiduna Ghaus-e-A’zam ne Muhaddis-e-A’zam 
Pakistan Jfcs aJdi Nolw’ekyo, nange ntandise okutereka ekidomola kyange, silipa 
n’ebintu ebirala nga bitunula mu Qiblah kubanga mmanyi ekitedno kino ekya 
Muhaddis-e-A’zam Pakistan. Okukoppa abalongoofu ne Niyyah enungi kireeta emikisa 
eminene kubanga Rasool Omwagalwa era Ow’emikisa yagamba, 

Q Emikisa giri n’ababasooka abalongoofu.’ 

(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 6, pp. 342, Hadees 8991) 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


100 


Emibuli bya Madani 7 ebikwaata ku kwambala engatto 

Okuva ku mpapula 20, 21 ne 22 ez’akatabo k’empapula 32 akayitibwa ‘101 Madani PhooF 
[Ebimuli bya Madani] akafulumizibwa Maktaba-ul-Madinah, ekitongole ekifulumya 
ebitabo ekya Dawat-e-Islami, wano waliwo ebimuli bya Madani 7 ebikwaata ku 
kwambala engatto: 

❖ Rasool wa Rahmah # Jtss ^ M yagamba, ‘Mukozese nnyo engatto. Oyo 

ayambadde engatto alinga omuntu eyebagadde ekidduka (i.e. akoowa katono).’ 

(Sahih Muslim, pp. 1161, Hadees 2096) 


❖ Kunkumula engatto nga tonnaba kugyambala ojjemu akawuka konna oba akayinja 
akali munda. Kigambibwa nti omusajja omu yali alya emmere ku mukolo. 
Bweyayambala engattoye yakaaba mu bulumi ng’okugulu kwe kuyiwa omusaayi. 
Amazima, omuntu yali akasuse eggumba essongovu nerigwa mu ngattoze 
zeyayambala nga tazikunkumudde. Kino kyekyaleeta obuvune ku kigere kye. 

❖ Kiri Sunnah okusooka okwamabala egatto ya ddiyo oluvannyuma nozaako eya 

kkono. Bwoba ng’ozijjamu, sooka ojjemu eyngatto ya kkono, oluvannyuma ozeeko 
eya ddiyo. Rasool Omutukuvu JUs 3* yagamba, ‘Oyo yenna mummwe 

bwaba ng’agenda okwambala engatto, alina okusooka okwambala engatto ya ddiyo, 
ate bwaba ng’azijjamu, alina okusooka okujjamu engatto ya kkono olwo nno kibeere 
nti okugulu kwa ddiyo kwekujja okusooka engatto bweba ng’eyambalwa ate nga 
kwekusembayo bweba ng’ejjibwaamu.’ (Sahih Bukhari, vol. 4, pp. 65, Hadees 5855) 


Kiwandikiddwa mu kitabo Nuzhat-ul-Qaari: Omuntu bwaba ng’ayingira Masjid, 
alina okusooka okuteeka okugulu kwe okwa ddiyo, ate bwaba ng’afuluma Masjid, 
aina okusooka okuteeka okugulu kwe okwa kkono. Kizibu okukolera ku Hadees eno 
(ng’ozigala okolera ku nkola ey’okwambala n’okujjamu engatto). Nolwe’kyo, ng’awa 
enyanukula ey’ekizibu kino, A’la Hadrat, Imam Ahmad Raza Khan 
yagamba, ‘Nga tonnaba kuyingira Masjid, sooka ojjemu okugulu kwa kkono okuva 
mu ngatto era okuteeke ku ngatto eyo ng’okyaali ebweeru wa Masjid. 
Oluvannyuma, jjamu okugulu okwa ddiyo okuva mu ngatto eyo era okuteeke 
munda mu Masjid. Bwooba ng’ofuluma okuva mu Masjid, sooka oteeke okugulu 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


101 


kwa kkono ku ngatto eyo ewabweeru wa Masjid, ate omale oyambale engatto 
y’okugulu kwa ddiyo ewabweeru wa Masjid. Oluvannyuma yambala engatto yo 
ey’okugulu kwa kkono.’ (Nuzhat-ul-Qaari, vol. 5, pp. 530) 

Sayyiduna Ibn Jawzi Jstss ^ yagamba, ‘Omuntu atera okusooka okwambala 
engatto ya ddiyo ng’azambala, ate nasooka okujjamu engatto ya kkono ng’azijjamu, 
ajja kusigala ng’akuumibwa okuva ku bulwadde bwa ‘spleen.’ 

(Hayat-ul-Haywan, vol. 2, pp. 289) 


❖ Abasajja balina okwambala engatto z’abasajja, ate abakazi balina okwambala engatto 
z’abakazi. 

❖ Omuntu omu yagamba Sayyidatuna ‘Aaishah Siddiqah t&z JU5 aEi nti waaliwo 

omukazi omu eyali ayambala engatto z’abasajja. Yamuddamu nti Rasool 

Omutukuvu j* yakolimira omukasi eyafananyiriza abasajja. 

(Abu Dawood, vol. 4, pp. 84, Hadees 4099) 


Omumanyi ow’ebyafaayo era akulembera mu kumanya kwa Shari’ah ne Tareeqah, 
‘Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami s&' ^ yagamba, 

‘Abakazi tebalina kwambala ngatto z’abasajja. Abasajja n’abakazi bombi bagaanibwa 
okwefanana mu bintu byonna ebiraga enjawulo wakati wabwe. Abasajja tebalina 
kufanana bakazi era n’abakazi tebalina kufanana basajja.’ (Bahar-e-Shari’at, vol. 3, pp. 422) 

❖ Bwotuula wansi, jjamu engattozo. Kino kijja kuweweza ebigere byo. 

❖ Engatto bweba ng’eri wansi ng’eri kikukujju, gikyuuse (edde mu mbeera yayo 
entuufu). Obutakyuusa ngatto kutunula waggulu nga bwerina okutunula 
ng’ogirabye yesulise kireeta obukendeevu mu by’enfuna. 

Okusobola okuyiga ekumi n’enkumi za Sunan, gula era osome ebitabo 
ebyafulumizibwa Maktaba-ul-Madinah ebiyotibwa ‘Bahar-e-Shari’at’ omuvmbo 
ogwa 16 ogulimu empapula 304 ne ‘Sunnatayn aur Adaab’ ekirimu empapula 120. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


102 


Ekibuuzo eri A’la Hadrat 

A’la Hadrat, mukulembeze wa Ahl-e-Sunnah, eyazza obujja eSunnah, Maulana Shah 
Imam Ahmad Raza Khan lumu yabuuzibwa ebibuuzo kino: Abasiraamu 

abamu abaavu baagenda ku nsalosalo z’ekibuga ku bigere nga bagumira enyonta wamu 
n’obudde obwaali bwookya olw’ensonga emu yokka nga ya kubulirira busiraamu nga 
tebalina kigendererwa kirala [i.e. okuganyulwa kwabwe bwokka]. Baakomawo enkeera. 
Abamu ku bbo baali bayala ate nga n’enyoonta ebaluma. Olw’obulungi bwa kawefube 
wabwe, abasiraamu nga kikumi baatoola Niyyah ey’okusaala Salah. Tukusaba otubulire 
mpeera kki gyebasaana. Ng’alabye omulimu gwabwe guno omulungi, omuntu omu 
yagamba, ‘Lwaaki mu kola kawefube ono? Omuntu bwaba ng’ayagala okusaala Salah, 
ajja kujisaala yekennyini ku lulwe. Kirungi ki ekiri mu kukola kino?’ Ebigambo ebimu 
birekeddwa... 


Okwanukula okuva ku A’la Hadrat 

A’la Hadrat, mukulembeze wa Ahl-e-Sunnah, eyazza obujja eSunnah, Maulana Shah 
Imam Ahmad Raza Khan yawa okwanukula kuno ku kibuuzo ekyo: Waliyo 

empeera nene nyo eri abo abayita abalala okusaala Salah ne Niyyah enungi. Rasool 
Omwagalwa era Ow’emikisa j* yagamba, ‘Allah bwalungamya omuntu 

omu bwaati ng’ayitira ku ggwe, kino kikusingira okubeera n’engamiya emyuufu.’ (Sahih 
Muslim, pp. 1311, Hadees 2406) Bajja kuweebwa ebirungi kkumi ku buli luta lwebatwaala nga 
bagenda mu nsalosalo okulungamya era nga bakomawo. (Mu Ayah eya 12 th eya Surah 
Yaseen, ekitundu 22, Allah agamba): 


b 9 




Ate tuwandiika kiki kyebasindise n’obubonero kki bwebalese emabega. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 22, Surah Yaseen, Ayah 12) 


‘Lwaaki mukola kawefube oyo’ bigambo bya sitaani. Okukowoola abantu eri 
obulongoofu n’okubaziyiza ebibi kiri Fard, ate okuziyiza ekikolwa ekya Fard kikolwa kya 
sitaani. (Newankubadde kyaali kyagaanibwa), abo okuva mu ba Bani Israel abavuba 
ebyenyenja ku Fw’omukaaga bafuulibwa mu enkima ate abo abawakanya okubulirira 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


103 


abavubi nabo bazikirira. (Abawakanyi byebagamba biri mu Ayah eya 164 eya Surah Al- 
A’raf, ekitundu ekya 9): 




Lwaaki mubulirira abantu abo Allah bagenda okuzikiriza oba bagenda okussaako 

ekibonerezo ekinene? 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 9, Surah Al-A’raf Ayah 164) 


Abo abawakanya omulimu omulungi ogw’okuziyiza abakozi b’ebibi okukola ebibi 
baazikirizibwa, ate abo ababulirira abakozi b’ebibi bafuna obuwanguzi. Ate ebigambo 
‘kirungi kki ekiri mu kukola bino byonna’, byebisinga okubeera ebibi ennyo. Oyo 
abyogedde alina okuzza obujja obukkirizabwe ne Nikah ye [i.e. okuwasa] 4 Aid JUd Aljf. 

(Summarized from: Fatawa Razawiyyah - referenced, vol. 5, pp. 117) 


Okunyonyola ‘engamiya emyuufu’ 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mu Fatwa eyo waggulu ey’emikisa, A’la Hadrat 
alangiridde ku bigambo ‘Lwaaki mukola kawefube oyo? nti bigambo bya 
sitaani, navumirira abo abaziyiza abasiraamu abalongoofu okubulirira obusiraamu. 
Ebiseera ebimu, abantu abamu bogera ebigambo na bino eri ababulirizi okugeza: 
Mumuleke. Tawuliriza kuwabulwa kwa muntu yenna. Tewali mugaso mu kumuwabula. 
(Tava ku kukola ebibi. Taligoberera kkubo ggolokofu etc.) Ebigambo nga bino bikyaamu 
nnyo. Amazima okubulirira omusiraamu tekiribeera kintu ekitalina mugaso. 
Bwobulirira omuntu ne Niyyah enungi okulongoosa empisaze, kikuleetera empeera. 
Abaffe empeera ya Akhirah terina mugaso? Kiki kyotegeeza nti omuntu gundi tajja 
kugoberera kkubo lya bulongoofu? Okufuula omuntu omulongoofu si buvunanyizibwa 
bwa mubulirirzi. Alina kusomesa busomesa njigiriza za busiraamu. Tokimanyi nti Allah 
Js-sA- yasobozesa abantu okugoberera ekkubo ly’obulongoofu! The Fatwa eyo waggulu 
ey’emikisa erimu Hadees ewandikiddwa mu kitabo kya Sahih Muslim, ‘Allah AAA 
bwalungamya omuntu omu bwaati ng’ayitira ku ggwe, kikusingira okubeera n’engamiya 
emyuufu.’ (Sahih Muslim, pp. 1311, Hadees 2406) 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


104 


Ng’anyonyola Hadees eno, ‘Allamah Yahya Bin Sharaf Nawavi k*-z yagamba, 

‘Engamiya emyuufu zaali zitwalibwa ng’ekintu ky’omuwendo ennyo mu bawalabbu era 
zayogerwakwo mu ngeri ya eby’ennono mu Hadees eyo waggulu. Okugerageranya 
ekintu kya Akhirah n’ekintu ky’obulamu b’wensi kulubirira kunyinyola mbeera eyo. 
Amazima, n’akasirikitu k’obulamu obutagwaawo obwa Akhirah kasinga obukadde 
bw’obulamu obugwaawo buno obw’oku nsi.’ (Sharh Muslim tin-Nawavi, vol. 15, pp. 178) 

Ng’ayogera ku Hadees eyo waggulu, omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowoozi 
omunene owa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan ^ yagamba, ‘Okusiramula 

omuntu atakkiriza kisinga eby’obugagga ebisinga obunene ku nsi. Kino kisinga 
okumutta. Bwasiramuka, olwo nno emirembe gy’olunyiriri lwe eginajja nagyo gijja 
kubeera misiraamu.’ ( Mirat-ul-Manajih, vol. 8, pp. 416) 

Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo 
Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 
Pao gey barakatayn Qafilay mayn chalo 

Okuyiga Sunnah, tambula ne Madani Qafilah 
Okufuna emikisa, tambula ne Madani Qafilah 

Okumalawo ebizibu byo, tambula ne Madani Qafilah 
Okukungula emikisa, tambula ne Madani Qafilah 

^ JUS all! ^4 

Niyyah 41ez’okutambula ne Madani Qafilah 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Fatwa eyo ey’emikisa eya A’la Hadrat jus tef-e- 
eraga nti abasiraamu b’edda nabo baali batambula ne Qafilah okusobola okuyita abantu 
eri oobulongoofu. Leero, olw’emikisa gya A’la Hadrat •suit (Jgdjl j Dawat-e-Islami 
etereddwawo okusobola okukola omulimu guno Madani. Obubaka bwa Madani obwa 
Dawat-e-Islami kati butuuse mu nsi nga 150 ez’ensi yonna! Abo abatambula ne Madani 
Qafilah ezagazisa Sunnah bafuna ebirungi ntakira ebitabalikika, nga bakungula empeera 



www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


105 


enyingi ennyo. Gy’okoma okutoola Niyyah enyingi ez’olutambula luno olwa Madani 

gyokoma okufunamu empeera enyingi. Niyyah zino wansi ziyinza okutoolebwa, 

okusinziira ku mbeera y’omuntu. 

❖ Bwentambula olugendo luno olwa Shar’I, njakusaala Rak’aat bbiri eza Nafl Salah 
nga sinnaba kusombula mu lugendo lwange. 

❖ Njakwesasulira enfulumya z’entambula yange nze kennyini. 

❖ Njakwesasulira eby’endya byange okuva mu nsawo yange. I 

❖ Buli lwenninya ku kidduka, njakusoma Du’a y’okutambula, era nteeka n’abalala 
okugisoma, bwekiba nga kisoboka. 

❖ Ow’oluganda omusiraamu omu bwaba nga tasobola kusanga ntebe, njakumuwa 
entebe yange mukubirize okutuula. 

❖ Bwendaba omusiraamu omukadde oba omulwadde mu bbaasi oba egaali y’omukka, 
njakumuwa entebe yange. 

❖ Njakuyamba abatambudde ne Madani Qafilah. 

❖ Njakugondera Ameer wa Qafilah. 

❖ Njakuteka kkufulu ya Madani ku lulimi lwange, amaaso gange n’olubuto, i.e. nja 
kwewala okwogera ebitagasa, n’okutunula, ate nja kulya katono ku apetayiti yange. 

❖ Njakukolera ku Madani In’amaat mu lugedno lwonna. 

❖ Kulw’emikusa gy’ekinywi ky’abaagazi ba Rasool, nja kutereeza ensobi zange mu 
kufuna Wudu, okusaala Salah n’okusoma Quran Entukuvu. (Oyo amanyi amateeka 
amatuufu ag;okugisoma alina okutoola Niyyah ey’okuyigiriza abalala.) 

❖ Njakuyiga Sunan ne Du’a. 

❖ Abalala njakubayigiriza Sunan ne Du’a. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


106 


❖ Njakukolera ku Sunan n’okusoma Du’a mu bulamu bwange bwonna. 

❖ Njakusaala Salah za Fard ne Jama’at ne Takbeer esooka mu lunyiriri olusooka olwa 
Masjid. 

❖ Najkusaala Tahajjud, Ishraq, Chasht ne Salah ya Awwabeen. 

❖ Sijja kwonoona kaseera konna. Bwemba nnina ebiseera ebitalinamu kyakkola, 
njakugamba All® era nsome Salat-‘Alan-Nabi. (Kigambibwa nti kirungi 
okuwuliriza Dars, Bayan etc. ng’osirise nga tolina kyosoma kyonna.) 

❖ Njakuyita Sada-e-Madinah, i.e. Njakuzuukusa abasiraamu okusaala Salat-ul-Fajr. 

’ "A & 

❖ Buli lwendaba Masjid yonna ku kkubo, njakwatula AA>® era nsome 

Jp jUi iiil nabalala mbasobozese okugisoma. 

❖ Bwemba nnina okugenda mu katale, njakukakkanya maaso gange wansi era nsome 
Du’a y’akatale. Bwenfuna akakisa, njakuteeka nabalala bagisome. 

❖ Abasiraamu njakubasisinkana n’essanyu lingi. 

❖ Njakukola kawefube mungi owa ssekinnoomu. 

❖ Njakukubiriza abasiraamu okutambula ne Madani Qafilah mu kaseera ako 
kennyini. 

❖ Njakukowoola abantu eri obulongoofu. 

❖ Njakubulira Dars. 

❖ Bwenfuna akakisa, njakubulirira omusomo ogwagazisa abantu okukolera ku 
Sunnah. 

❖ Nze, wamu n’abalala abetabye mu, Madani Qafilah, tujja kulambula amasiro 
g’omulongoofu yenna owa mukitundu ekyo Madani Qafilah mwejja okubeera. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


107 


❖ Njakusisinkana omumanyi yenna omu Sunni. 

❖ Omutambuze yenna owa Madani Qafilah bwalwaala, njakumulabirira. 

❖ Omutambuze yenna owa Madani Qafilahbwaggwaako essente, njakumuyamba mu 
by’ensiimbi nga nebuzizza ku Ameer wa Qafilah. 

❖ Njakukola Du’a nga nesabira, nga nsabira aba ffamire yange wamu ne Ummah 
y’obusiraamu yonna mu lugendo. 

❖ Njakuyonja Masjid eya Qafilah wamu n’ekifo kya Wudu. 

❖ Newankubadde omuntu antulugunyizza awatali nsonga yonna, njakugumiikiriza. 

❖ Bwempulira obusuungu olw’obukoowu etc. njakwefuga obusuungu bwange nga 
nteeka kkufulu ya Madani ku lulimi lwange. 

❖ Madani Qafilah bweba nga tekkirizibwa kubeera mu Masjid eyo, sijjakuwakana na 
muntu yenna. Wabula, nja kukola Du’a era ngende, nga nkitwaala ng’ekiva mu 
bukendeevu bwa Ikhlaas mu nze. 

❖ Omuntu yenna bwannyombesa, sijja kumuyombesa newankkubadde nga nze 

mutuufu, nsobole okugwanira amawulire ago amalungi agawereddwa mu Hadees 
eno Rasool Amanyiddwa ennyo era Ow’ekitiibwa j* mwagamabira nti, 

‘Oyo atayomba newnkubadde nga ali ku butuufu, mukakasako amaka mu nsnda ya 
Jannah.’ (Abu Dawood, vol. 4, pp. 332, Hadees 4800) 

❖ Newankubadde ng’omuntu ankubye ng’antulugunya, njakwebaza Allah 

okunsobozesa okukolera ku Sunnah ya Bilal eyasigala nga munyweevu ku 

busiraamu newnkubadde nga yali akubiddwa mu kkubo lya Katonda. 

❖ Bwemba nga nyiizizza omusiraamu yenna, njakumwetonderawo mangu ddala. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


108 


❖ Nga bwewaliwo obusobozi okulyazamanya abalala olw’okuwangaala wamu mu 
kiseera kyonna, njakusaba buli omu ansonyiwe sekinnomu mu ngeri ey’obu 
wombeefu nga tetunnaba kuddayo basobole okunsonyiwa. 

❖ Nga sinnaba kuddayo okuva ku lugendo kwa Shar’i, njakukolera ku Sunnah 
ey’okutwalira ab’enganda zange ebirabo. 

❖ Oluvannyuma lw’okukomawo okuva mu lugendo (olwa Shar’i), njakusaala Rak’aat 
2 eza Nafl (kyeyagalire) mu Masjid mu kiseera ekitali kya Makruh. 


^ JUS all! 



Obwawufu bwa Ummah y’obusiraamu 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ng’anyonyola obwaawufu bwa Ummah eno, 
Allah j^:-A yagamba mu Ayah eya 110 eya Surah Aal-e-‘Imran, ekitundu 4: 






Mrnwe abasing obulungi mu bibiina bonna ebyali bijjiddwa mu bantu - mualgira 
okukola ebirungi ate nemuziyiza ebibi ate mukkiriza mu Allah. 

[Kanz-ul-Iinan (Translation of Quran)] (Part 4, Surah Aal-e-Tmran, Ayah 110) 


Twesiimye 

(Lie'll Twesiimye okubeera nti tuzaliddwa mu Ummah ya Rasool asinga obunene 
mu kitiibwa JUs 4$ *iii J*. Amazima, Nabi waffe Omwaagalwa era Ow’emikisa 
isjisSiiiJ* y’asinga obunene mu kitiibwa mu ba Ambiya bonna viubsADi era 
kulw’obulungi bwe, Ummah ye nayo esinga Ummah endala ezagisooka. Nsonga kki 
ey’obusukkulumu bwa Ummah eno? Nsukkulumu kubanga mujja kubeeramu 
banaggagga bangi oba abasawo oba ba yinginiya oba abalwaanyi mu Ummah eno? Oba 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


109 


bajja kubeera nga basomye nnyo oba nga b’amaanyi mangi oba nga tebatitiira oba nga 
bagezi nnyo? Nedda si nakamu! Ensonga ebafuula okubeera basukkulumu eri nti bajja 
kubeera nga batukiriza obuvunanyizibwa obwa ^ ^ j Qsj^UJU jfy (i.e. 

Okukowoola abantu eri obulongoofu wamu n’okubaziyiza ebibi). Nsaba tulabe obukulu 
bw’omulimu gwaffe guno omunene! 


Amakulu ga ^ j 'yffy 

Ng’anyonyola Ayah eyo waggulu, omunyonyozi amanyiddwa ennyo, omulowoozi 
omunene owa Ummah, Mufti Ahmad Yar Khan <jis5 ksf-? yagamba mu ‘Tafseer-e- 
Na’eemi [Al-Ma’roof] kirimu ebirungi byonna ebiri okuva mu mirimu 

egisiimibwa okutuusa ku nzikiriza z’obusiraamu, ate [Al-Munkar] kirimu ebibi 

byonna okuva ku mirimu egitamwa okutuusa ku buli kika ky’obutakkiriza. Amakulu 
g’ennyini ag’ekigambo r y\f gategeeza ‘ okulagira ’ wano ekitegeeza buli ngeri egoberera 

Shari’ah mwosobola okukowoola abantu eri obulongoofu wamu n’okubaziyiza ebibi. 
Olina okukikola ng’oyogera, n;amaanyi, mu kuwandiika, ng;osaba abakadde, ng’oku 
biriza abato wamu n’okubulirira eminywanyi, okusinziira ku mbeera. Mu bigambo 
ebirala, olina okukozesa engeri zonna ezisoboka okututumusa buli kika ky’ekintu kintu 
ekirungi ate ojjewo buli kika ky’ekintu ekibi, ng’oziyiza abantu okukikola. 

Ye rtsfc JM s&i yayongera nagamba: Kiringa Ayah eyo waggulu egamba nti, ‘Owange 
Ummah ya Rasool wange Omwaagalwa JUs y ^ jts at! j-=! Mujja kuba nga mwolesa 
ekitendo Kyange ekya Hidayah [Okulungamya eri obulongoofu]. Nolw’ekyo, mmwe 
abasing obulungi mu Umam zonna. Abantu bonna bajja kusigala nga baganyulwa okuva 
ku mmwe. Njakuyitira mu mmwe okubawa Iman, Quran ne ‘Irfan. Njakubalaga ekkubo 
erigend amu Jannah nga nkozesa ekitangaala kya Iman yammwe. Oyo yenna ayaglaa 
okunsisinkana alina okubegattako.’ (Tafseer-e-Na’eemi, vol. 4 , pp. 89-95) 

Sunnatayn ‘aam karayn Deen ka ham kaam karayn 
Nayk ho jayain Musalman Madinay walay 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


110 


Tusasanye Sunnah era tubulirire n’obusiraamu 
Tufuuke abalongoofu, Ya Rasool Omwaagalwa J* 


Jjp jUi &! 



Abasiraamu abasinga obungi tebakolera ku busiraamu 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mu muleembe guno, obwetaavu bw’okusasanya 
okukowoola eri obulongoofu bukuze nebufuuka obunene ennyo. Eky’ennaku ennyo! 
Leero, abasiraamu abasing obungi tebakolera ku busiraamu. Okukola emirimu. Masajid 
nkalu wabula sinemma n’ebibanda by;emizannyo bijjula abantu, nebivunya emitima 
g’abansiraamu ab’egendereza era aba namaddala. Abo abakozesa obubi TV, VCR, diishi, 
antenna, yiintaneeti ne kkebo balinga abateeka obuswwavu ebbali. Okukakalukana 
okuyitiridde okw’okutuuka ku byetaago wamu n’ebyokwewunda eby’amasanyu kitadde 
abasiraamu abasinga obungi okubeera ababuyabuya ku Akhirat yabwe. 

Ebibi ebitabalikika bikolebwa mu lujjudde okugeza okuvuma, okuwayiriza, okulowooza 
obubi ku muntu, okugeya, olugambo, okunonereza obumogo mu balala, okuswaaza, 
okulimba, okusuubiza ebikyamu, okufera, okutta, okulumya omuntu yenna awatali 
kukkirizibwa kwa Shar’i, obutasasula mabanja, obutazzaayo kintu kyewoleddwa, okuyita 
abasiraamu amannya amabi, okukozesa ekintu ky’omulala nga takukkirizza ate ng’azi 
zibwa, okunywa, okuzannya zzaala, okubba, obweenzi, okulaba firimu, okuwuliriza 
ennyiimba n’omuziki, okuwa n’okutwaala amagoba (Ribah) n’enguzi, okujemera 
n’okusumbuwa abazadde, okulyazamanya, okutunula okutakkirizibwa, okweyambula 
akabikkiriro, okwekuluntaza, eddalu, ensaalwa, okweraga, okwagala ekitiibwa, obukodo, 
okwekkusa wekka, abakazi okwefananya abasajja ate abasajja okwefananya abakazi, 
obutakkaanya n’omusiraamu yenna, Shumatat (i.e. okulaga essanyu ng;omusiraamu 
alwadde oba ng’afiriddwa ekintu kyonna etc.), obwaagazi obw;ensusso eri ebibi wamu 
n’okusukka ekkomo lya Shari’ah mu busungu etc. 

Kiki abakozi b’ebibi kyebaletera abalala 

Waliyo ebibi bingi nnyo ebikosa abalala obutereevu. Okugeza, omuntu bwakola ekibi 
ky’okubba, ajja kufiriza oyo abbiddwako ekintu kye. Mu ngeri y’emu, abo ababba ne 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


111 


banyakula amasimu etc. ku mumwa gw;emundu bafiriza abantu abakiguddeko. 
Okufiirwa kwa Akhirat Kunene nnyo okusinga okwa kuno ku nsi. Abange abaagalwa ba 
Rasool abalina obwaagazi okusasanya Sunnah! Mukirowoozeeko! Ani anataasa abo 
abalemedde mu katego k’ebibi? Ani anakulembera abo abali mu kinnya ky’empisa embi 
n’abatwaala mu buwanvu bw’empisa ennungi? Ani anakubiriza abo abakola emirimu 
egitwaala abantu mu Muliro batandike okukola emirimu egitwaala mu Jannah? 
Abaagalwa b’oluganda abasiraamu! Tulina okwelongoosa ffe ffennyini. Wanp waliwo 
ebyafaayo ebimu ebituufu ebyagwaawo. Bisome otandike okuyayanira okukowoola eri 
obulongoofu. 

Masjid enzigale 

Dawat-e-Islami kibiina kya nsi yonna ekitali kya byasiyaasa ekibulirira Quran ne 
Sunnah. Madani Qafilah zayo ezagazisa Sunnah zisigala zitambula mu kkubo lya 
Katonda okumala ennaku 3, ennaku 12, ennaku 30 n’emyeezi 12. Emu ku Madani 
Qafilah eyagazisa Sunnah ey’abaagazi ba Rasool yatuuka mu kaalo akamu aka Bab-ul- 
Islam (Sindh) naye Masjid yali nzigale. Bwebamala okuggulawo Masjid eyo n’obuyambi 
bwabatuuze, banakuwala nnyo bwebalaba nga ebiseenge bya Masjid byaali bijjudde 
enfuufu n’ebyooya bya nabbubi. Bwebabuuzibwa, abatuuze baabulira abatambuze ba 
Madani Qafilah nti abantu bali baalekerawo dda okusaala Salah. Ng’anyiziddwa, Imam 
naye yalekerawo okusaaza era nabwekityo Masjid neggalwa. Mwattu! Masjid yaggalwa 
era ebibi nebikolebwa buli wamu mu kyaalo kino. Firimu n’ennyiimba byaali 
bizannyibwa mu maduuka agasinga obungi. 

Okuyayana okwewunyisa okw’abasiraamu ab’edda mu kugenda mu 
Masjid 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Mu kirabbye! Embeera y’abasiraamu ba leero nga 
mbi nnyo! Waaliwo ekiseera nga abantu baali babeera mu Masajid emisana n’ekiro. 
Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali Jiss ka-z yagamba: Abantu abalongoofu abaali bagala ennyo 
Akhirah baali nga ebiseera byabwe ebyali bisinga babimalira nga mu Masajid basobole 
okukunganya eby’obugagga ebitaggwaawoebya Akhirah, nga bakozesa obulamu buno 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


112 


obuggwaawo. Nga abantu bangi bwebaali babeera mu Masajid, abatembeeyo baali 
batuunda eby’okulya ewabweeru wa Masajid abasiinzi basobole okubifuna n’obwaangu. 

Ng;omulembe ogwo gwaali mulungi nnyo! Naye leero omuntu anakuwala 
nnyo okulaba obukalu bwa Masajid. Abange ab’oluganda abasiraamu abatalina 
kubusabusa okw’okusisinkana okufa kwabwe! Bwekiba kisoboka, akaseeraa kammwe 
mu kamalire mu kukola Zikr, Salat-‘Alan-Nabi, okufumitiriza ku Akhirah n’okubeera 
mu kinywi ekirungi nga mumaze okukola ebya buli jjo ng’okufuna obugabirizi obwa 
Halal, okulabirira abazadde n’abaaba, wamu n’okumala ebitubanjibwa abantu abalala. 

(Kimiya-e-Sa’adat, vol. 1, pp. 339) 


Rasool waffe Omwaagalwa era Ow’emikisa 1 A 1 j* yali amala buli kaseera ke 

ak’obualmu bwe mu kukola Zikr ya Allah Js-sX Singa naffe twaali tulabye obukulo 
bw’ebiseera byaffe eby’omuwendo! 

Ya Khuda qadr waqt ki day day 
Koi lamhah nafaltu guzray 

Okuvvunnula: Ayi Allah js-sS^/ Tuwe omukisa okulaba obukulu bw’ebiseera byaffe. Nsaba 
nnema kwonoona yadde n’akaseera akatono konna! 


Okuyayana okwewunyisa eri okusaala Salah ne Jama’at 

Abasiraamu b’edda baali bayayana nnyo okusaala Salah ne Jama’at. Hujjat-ul-Islam, 
Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali 
yagamba: (Allah agamba mu Surah An-Noor, Ayah 37, ekitundu 18.) 


3- 


Oislit" f\£\ 3 J3\ 3 A ^3 SjU ^ JUj 


Abo abasajja, nga eby’okusuubula wadde obutuunzi tebibajja ku kujjukira Allah ate nga 
bayimirizawo Salah era basasula Zakah - batya olunaku emitima n’amaaso bwebina 
kyusibwa. [Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 18, Surah An-Noor, Ayah 37) 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


113 


Ng’anokola Ayah eyo waggulu, Sayyiduna Imam Abu Haamid Muhammad Bin 
Muhammad Bin Muhammad Ghazali ksf-e yagamba nti abanyonyozi ba Quran 

abamu baagamba, ‘Kino kitegeeza abantu abalongoofu abaali bayayanira ennyo Jama’at. 
Omuntu ayokya ebyuuma, okugeza, bwawulira Azan ng’asitudde enyoondo okujikuba 
ku kyuuma, tayinza kujikkuba naye ajizza ku bbali nagenda okusaala Salah. Mu negri 
y’emu, omutunzi w’engatto bwawulira Azan ng’amze okuyingiza empiso munda mu 
ddiba, tayinza kujijjamu empiso eyo wabula agenda mu Masjid naleka emirimu gye 
gyonna. Kitegeeza nti, okukuba ennyoondo esituddwa oba okujjamu empiso 
eyingiziddwa byaali kukyeerewa mu maaso gabwe, naye ebintu bino bitwaala akaseera 
katono nnyo.’ (Kimiya-e-Sa’adat, vol. 1, pp. 339) 


Mayn paanchon namazayn perhoon ba-Jama ’at 
Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi 
Mayn perhta rahun Sunnatayn, waqt hi per 
Haun saaray Nawafil ada Ya Ilahi 
Day shauq-e-tilawat day zauq-e- ‘ibadat 
Rahun ba-Wudu mayn sada Ya Ilahi 


Okuvvunnula: Ya Allah MYM. Nsobozesa nsaale Salah ettaano zonna ne Jama’at, okusoma 


Quran Entukuvu n’obwegendereza, okusiinza n’obwaagazi wamu n’okusigala mu mbeera ya 
Wudu ebiseera byonna. Nsaale Sunnah Salah ne Nafl Salah! 




Omusajja omukadde yatandika okukaaba 

Madani Qafilah ey’ennaku 30 ey’abaagazi ba Rasool yatuuka mu kibuga ekimu. Mu 


musomo, Faraaid za Ghusl zanyonyolwa eri abaali betabyemu. Omusajja omukadde 
eyaliwo yalaga kyeyali awulira mu bigambo bino, ‘Nnina emyaaka 70, naye simanyi 
Faraaid za Ghusl. Ku lw’emikisa gya Madani Qafilah eno, leero njize Faraaid zino. 
Mwattu, nnali simanyi nti waliwo ne Faraaid ezimu mu Ghusl.’ 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


114 


Kiki ekirina okusokerwako okuyiga? 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ekyagwaawo ekyo eky’omusajja ow;emyaaka 70 
eyali tamanyi na Faraaid za Ghusl kiragira ddala obwetaavu n’obukulu bwa Madani 
Qafilah. Omusiraamu bwaaba ng’alina ekizibu kyonna nga obulwadde, enjala, 
obutabeera na mulimu, ebbanja, emitawaana oba ebizibu byonna ebirala mu bulamu 
bw’ensi, tumusaasira era tulina okumusaasira naye kya nnaku nnyo lwaaki tetumusasira 
oyo ayonoonye Akhirah ye ng;akola ebibi, nekimufuula omuntu agwanoira ebibonerezo 
by’entaana n’omuliro. Eky’ennaku, kiringa ebizibu bya Akhirah bitwaalibwa ng’ebitali 
binene nnyo okugereza ku by’obulamu b’wensi! Oyo alina ‘obulwadde bw’omwooyo’, 
i.e. obulwadde bw’ebibi asana okusasirwa okungi okusinga oyo alina obulwadde 
bw;omubiri kubanga ebizibu by’esni bisobola okuleetera omusiraamu obuweweevu 
n’essanyu mu Akhirah naye bibi bisobola okusuula omuntu mu kinnya ky’omuliro. 

Nolw’ekyo, kyetagisa nnyo okusasanya enjigiriza z’obusiraamu abasiraamu basobole 
okwewala ebibi. Omuntu bwaba nga tasobola kwawula bibi n’ampeera, asobola atya 
okuwangaala obulamu ng’agoberera Sunnah! Leero, ekyannaku ennyo, abasiraamu 
abasirru, nga bakemeddwa sitaani ne Nafs, betegefu okwewayo n;okwelekereza mu ngeri 
yonna okufuna eby’ekwewunda by’obulamu bw’ensi naye tebamanyi na kumanya kwa 
Fard (eby’etteeka). Rasool Omwaagalwa era Ow’emikisa j>. Lo (Jiao £u)l yagamba, 

‘<^1U jT jp kdd Ji Jl*JI Okunonya okumanya kiri Fard eri buli musiraamu.’ 

(Sunan Ibn Majah, vol. 1, pp. 146, Hadees 224) 


Hadees eno etegeeza okumanya kw’eddiini okwetagisibwa, wabula so ssi buyigiriza bwa 
ssomero, kkoleji oba yunivaasite. Nolw’ekyo, ekisokera ddala, okuyiga enzikiriza 
z’obusiraamu kiri Fard. Oluvannyuma Faraaid n’ebisanyiizo bya Salah n’emirimu egyo 
egitta Salah biri Fard okuyiga. Ku ntandikwa ya Ramadan, okufuna okumanya ku 
nnamula eyetagisibwa eya Siyam kijja kubeera Fard eri oyo nga okusiiba Sawm kuli Fard 
gyaali. Mu ngeri y’emu, kiri Fard okuyiga ennamula Zakah eri oyo nga Zakah eri Fard 
gyaali, ennamula za Hajj eri oyo nga Hajj eri Fard gyaali, eza Nikah eri oyo agenda 
okuwasa, ez’abusuubuzi eri omusuubuzi, ez’okugula eri oyo omuguzi, ez’obukozi eri oyo 
akozesa wamu n’omukozi nebirala mu mitendera ng’egyo. Mu bigambo ebirala, kya 
tteeka ddala eri buli omu okumanya ennamula za Shar’i ku mbeera zebenyigiramu mi 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


115 


kiseera ekyo. Mu ngeri yemu, era kiri Fard eri buli omu okuyiga ennamula za Halal ne 
Haraam. 

Ekirala, nakyo kiri Fard eri buli musiraamu okuyiga Faraaid z’omunda, i.e okumanya ku 
bwetoowaze, Ikhlaas ne Tawakkul [i.e. okwesiga Allah] etc. nga kwotadde n’engeri 
eyokubiteeka mu nkola n’okumanya ku bibi eby’omunda nga okwekuluntaza, okweraga, 
okulowooza obubi ku balala, enjawukana, obulabe, Shumatat (i.e. okulaga essanyu 
ng’olabye musiraamu munno ng’ali mu buzibu) etc. nga kwotadde n’engeri 
ey’okubyewala n;okubyesamba. (Okumanya ebsingawo, soma Fatawa Razawiyyah 
omuvumbo 23 okuva ku mpapula 613 okutuusa ku 624.) 

Okweyongerayo, nakyo kiri Fard okufuna okumanya okukwaata ku Muhlikat (ebikolwa 
ezikiriza) okugeza nga okuliimba, okugeya, olugambo, okuwayiriza, okutunula ku 
bitakkirizibwa, okufera, okulumya omusiraamu, okumenya ebisobizo etc. nga kwotadde 
n’ebibi ebinene n’ebitono bisobole okwewalibwa. Abavuzi b’emmotoka, abatambuze, 
abafumbo, abazadde, abaana, ab’oluganda, balirwaana, ab’enganda, ababaanjibwa, 
ababaanja, abalabirizi, abawereddwa emirimu, abakozi, abaziimbi, abalimi, ba 
landiloodi, abaoangisa, abafuzi, abali wansi w’obufuzi, abasomesa, abayizi, ba ddokita, 
abasawo b’ekinnansi, abatambuze, abasazi b’ennyama, abavuzi b’ebyenyanja, abakon 
ganya essente, abalabirira Masjid, Madrasah, ebijja wamu n’ebitongole ebiyambi. etc., 
Abasuumba (abaluunzi), abasajja abayoza, abatuunzi, ababazzi, abayokya ebyuuma, ba 
ffuundi, abao abakuza era ne batuunda ente, abo abayozesa engoye zabwe ewa ddobbi, 
abo abatuunza engoye zabwe mu dduuka ky;okutuunga wamu n’abo abateeka ebintu 
nebikolebwa oba nebiddabirizibwa etc. bonna balina okuyiga ennamula ezetagisibwa 
ezikwaata ku bintu byebenyigiddemu mu kaseera ako. Kino kiri Fard ddala eri buli omu. 
Tofaayo wadde n;akatono ku kukema kwa sitaani nti olina okukolera ku mateeka ago 
ng’omaze okugayiga. Kisigaze mu biroozo byo nti enkondo ya Shar’i eno nti 
obutamanya kumanya kwa Fard okukwaata ku mbeera ezaakati kibi ate okukola ebibi 
mu butamanya kibi kirala ate nga kikolwa kya Haraam kitwaala omuntu mu muliro. 

Khudaya ham Islami ahkam seekhayn 
Bacha'ayn jo dozakh say woh kaam seekhayn 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


116 


Okuvvunnula: Ayi Katonda Owa waggulu ddala js-sW Katuyige enjigiriza z’obusiraamu 
wamu n’ennamula zabwo!Katuyige emirimu egitutaasa Omuliro. 


(jp 4lil 



Engeri y’okufuna Ghusl (Hanafi) 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Muwulidde nti omusajja omukadde ow’emyaaka 70 
yetaba mu musomo gwa Madani Qafilah mweyayigira Faraaid za Ghusl. Wayinza okuba 
nga waliyo abasiraamu bangi abatabalikika aabali mu mbeera ng’eyo nga tebamanyi 
nnamula zino. N’ekigendererwa eky’okukungula empeera y’ookukolwoola eri obulon 
goofu, kambaterewo wano engeri ey’okufuna Ghusl (Hanafi) ng’ejiddwa okuva mu 
kitabo eky’empapula 496 ekiyitibwa ‘Namaz kay Ahkam [Amateeka ga Salah] 
ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat- 
e-Islami: Newankubadde nga Ghusl efuniddwa nga tewali kigendererwa (Niyyah) 
ekkirizibwa, empeera yayo tejja kuweebwa. Nolw’ekyo, kola ekigendererwa kino 
(Niyyah) mu mutima gwo yadde toyatudde bigambo: ‘Ngenda kufuna Ghusl okusobola 
okwetukuza. ’ Sooka onaaze engalo okutuusa ku nyingo emirundi esatu. Oluvannyuma, 
naaza ebifo eby’ekyaama yadde biriko obukyaafu oba nedda. Oluvannyuma, bwewabawo 
obukyaafu ku kitundu kyonna eky’omubiri, bujjeewo. Funa Wudu nga bwefunibwa eya 
Salah naye tonaaza magulu amazzi bwegaba gakungaanye awo wooli. Bwooba nga Ghusl 
ojifunira ku katebe oba ku ttaka eggumu, ebigere nabyo binaaze. 

Kati tobya omubiri n’engalo ezibunye amazzi, naddala mu biseera eby’obutiti. (Ng’ofuna 
Ghusl, ssabbuuni ayinza okukozesebwa). Ekiddako, yiwa amazzi emirundi esatu ku 
kibegabega ekya ddiyo, emirundi esatu ku kya kkono, ku mutwe oluvannyuma emirundi 
esatu ku mubiri gwonna. Kati setuka katono okuva mu kifo kya Ghusl onaaze amagulu 
(ebigere) bwegaba nga teganaaziddwa mu Wudu. Totunuulira Qiblah ng’ofuna Ghusl. 
Omubiri gwonna gusimuule n’engalo. Ghusl jifunire mu kifo nga tewali ayinza 
kukulaba. Bwekiba nga kino tekisoboka, omusajja alina okwesibba olugoye olukwaafu 
nga Satr ye (i.e. ekitundu ky’omubiri okuva ku klcuundi okutuusa wansi w’amaviivi). 
Olugoye olukwaafu bweruba nga teruliiwo, siba obugoye bubiri oba busatu ku Satr 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


117 


ng’osinziira ku bwetaavu kubanga akagoye akatono akatali kakwaafu kayinza 
okukwatira ku mubiri olw’okutoba amazzi, nekiraga raangi y’amaviivi n’entuumbwe, su* 
Jji. Abakazi balina okwegendereza ennyo okusingawo. Toyogera ng;ofuna Ghusl 
wadde okusoma Du’a. Ng’omaze okufuna Ghusl, omubiri guyinza okukazibwa ne 
ttaweru etc. Yambalirawo engoye ng’omaze okufuna Ghusl. Okusaala Rak’aat bbiri eza 
Nafl Salah oluvannyuma lwa Ghusl kiri Mustahab bwekiba ng’ekiseera tekiri Makruh. 

(Fatawa ‘Acilamgiri, vol. 1, pp. 14; derived from: Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 19) 


Faraaid ssatu eza Ghusl 

❖ Okunyumunguluza mu kamwa. 

❖ Okufeesa amazzi mu nyiindo. 

❖ Okuyiwa amazzi ku mubiri gwonna ogulabwa. (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 1, pp. 13) 

1. Okunyummunguluza mu kamwa 

Okuddira amazzi amatono nogateeke mu kamwa nomala gagawandula mangu tekimala. 
Kyetagisa amazzi ago kubuna ebitundu n’ebinnya byonna eby’omumwa okuva ku 
mimwa okutuusa ku kkomo ly’eddookooli. Mu ngeri yemu, amazzi galina okutuuka mu 
binnya emabega w’amannyo agasembayo amanene n’amalibu wamu n;emirandira 
gy’amannyo, sayidi zonna ez’olulimu n’ekitundu ekisembayo eky’eddookooli. Bwoba 
nga tosiiba Sawm, amazzi gabunye m kamwa konna n’olulimi (kubanga kiri Sunnah 
okukikola). Ebitundu by’ebinyeebwa bwebiba nga biralidde wakati w’amannyo, birina 
okujjibwamu. Omuntu bwaba ng’asuubira obuvune ng’abijjeemu, akkirizibwa 
obutabijjaamu. 

Ng’atannaba kufuna Ghusl, bwekiba ng’obutundutundu bw’ennyama etc. bulalidde 
wakati w’amannyo ate ng’omuntu oyo afuna Ghusl tabirabye namala nasaala Salah 
ng’amalirizza Ghusl nga tabujjeemu wabula namala nalaba nti obutundutundu 
bw’ennyama etc. bubadde bulaalidde wakai w’amannyo, kati kiri Fard gyaali okubu 
jjamu n’okunaaza ekitundu ekyo n’amazzi. Salah eyo esaaliddwa ebeera ekkiriziddwa. 
Erinnyo erinyeenya bweriba nga ligumiziddwa ne ‘filling’ oba akawaya era ng’amazzi 
tegyinza kubuna wansi wa ‘filling’ oba akawaya, kisonyibwa. ( Bahar-e-SharVat , vol. 1. pp. 316; 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


118 


Fatawa Razawiyyah - referenced, vol. 1, pp. 439-440) Okunyumunguluza mu kamwa omulundi 
gumu mu ngeri eyo waggulu kiri Fard mu Ghusl ate okukikola emirundi esatu kiri 
Sunnah mu Wudu. 

2. Okufeesa amazzi mu nnyiindo 

Okuyiwa obuyiyi amazzi amatono ku busongovu bw’ennyiindo kwokka tekimala. 
Kyetagisa okunaaza munda w;ennyiindo okutuusa ku gguumba eggonvu ery’omunda 
w;ennyiindo. Kino kisoboka okukolebwa wokka ng’ofeesa amazzi ng’ogazza waggulu. 
Jjukira nti akatundu akatono kayta okwenkana akaviiri bwekaba kalekeddwa nga 
takanaaziddwa, Ghusl ebeera tetuuse. Eminyira emikalu bwegiba nga gikungaanye 
munda mu nnyiindo, kiri Fard okugijjamu. Kiri Fard okunaaza obuviiri bw’om 
unnyiindo nab wo. (Ibid; ibid , pp. 442, 443) 

3. Okuyiwa amazzi ku mubiri gwonna ogulabwa 

Kyetagisiza ddala nti (wakiri ebitondo bibiri ebya) amazzi biyiika ku buli kituundu ne 
wansi [i.e. enviiri engoonvu wansi w’eddiba] w’omubiri gwonna obulabwa okuva lu 
nviiri z’okumutwe okutuusa ku bigere wansi. Waliyo ebitundu by’omubiri ebimu 
ebiyinza okulekebwa nga tebinaziddwa, bw’oba nga tewgenderezza bulungi, era Ghusl 
tejja kukkirizibwa. ( Bahar-e-Shari’at, vol. l,pp. 317) 

Okusobola okuyiga ennamula ezetagisa okumanyibwa eza Wudu, Ghusl, Salah, 
Jumu’ah, Salah ekuyiseeko, Salah y’omutambuze, Salah y’omufu etc., soma ekitabo 
eky;empapula 496 ekiyitibwa ‘Namaz kay Ahkam [Amateeka ga Salah] ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madinah, ekitongole ekifulumya ebitabo ekya Dawat-e-Islami. 

Engeri ey’okufuna Ghusl mu mazzi agakulukuta 

Omuntu bwaba ng’afuna Ghusl mu mazzi agakulukuta nga mu mugga oba mu mwaala 
bwasigala mu mazzi ago okumala akaseera, Sunan y’okunaaza omubiri emirundi esatu, 
ez’okugobereza mu kunaaza n’okufuna Wudu zijja kubeera nga zitukiriziddwa. 
Tekimwetagisiza na kutambuza bitundu bya mubiri mirundi esatu mu mazzi ago 
agakulukuta. Naye, bwaba nga Ghusl agifunira mu mazzi agayimiridde mu kidiba etc., 
alina okutambuza ebitundu by’omubiri emirundi esatu okusobola okukolera ku Sunnah 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


119 


ey’okunaaza omubiri emirundi esatu. Ate mu mbeera y’okuyimirira mu nkuba (oba 
wansi wa ttaapu oba ‘shower’) ennamula z’amazzi agakulukuta zijja kukola. Bwoba 
ng’ofuna Wudu n’amazzi agakulukuta, kimala okusigaza ebitundu by’omubiri, ebina 
ziddwa mu Wudu, wansi w’amazzi okumala akaseera. Mu ngeri yemu. Bwoba ng’ofuna 
Wudu mu mazzi agayimiridde, okutambuza ebitundu by’omubiri emirundi esatu 
kiwanyisa okubinaaza emirundi esatu. (Bahar-e-Shari’at, vol. 1, pp. 320) 

Mu mbeera zino zonna eza Wudu ne Ghusl, olina okunyumunguluza mu kamwa wamu 
n’okufeesa amazzi mu nnyiindo. Okumunguluza mu kamwa n’okufeesa amazzi mu 
nnyiindo biri Fard mu Ghusl, ate nga biri Sunnat-ul-Muakkadah mu Wudu. 

Ennamula ya ‘shower’ yemu ng’amazzi agakulukuta 

Kiwandikiddwa mu (ensoma etannaba kufulumizibwa eya) ekitabo Fatawa Ahl-e- 
Sunnat: Bwoba ng’ofuna Ghusl wansi wa ‘shower’ (oba ttaapu), ennamula z’okufuna 
Ghusl mu mazzia agkulukuta zezimu ezikola. Ekitegeeza nti, omuntu oyo afuna Ghusl 
bwasigala wansi w’amazzi okumala ebbanga ery’okufuna Wudu ne Ghusl, olwo Sunan 
z’okunaaza ebitundu by’omubiri emirundi esatu zijja kubeera nga zitukiriziddwa. 

Kiwandikiddwa mu kitabo Durr-e-Mukhtar nti omuntu bwasigala mu mazzia 
agakulukuta oba mu kidiba ekinene oba mu nkuba okumala ebbaanga ery’okufuna 
Ghusl ne Wudu, ajja kubeera nga atukirizza Sunan zonna. (Durr-e-Mukhtar, vol. 1, pp. 320) 

Jjukira! Okunyumunguluza mu kamwa n’okufeesa amazzi mu nnyiindo bya tteeka mu 
Ghusl ne Wudu. 

Eby’okwegendereza ng’okozesa ‘shower’ 

Wegendereze nti ffeesi yo oba omugongo gwo tebitunudde mu Qiblah ng’ofuna Ghusl 
ng’oli bwerere wansi wa ‘shower’. Twaala obugenderevu bwebumu ng;okuzesa ettooyi. 
Okutunula kwa ffeesi oba omugoongo okubeera nga kuyolekedde mu Qiblah kitegeeza 
ffeesi oba omugoongo okubeera mu 45° okwolekera Qiblah. Nolw’ekyo, kyetagisiza 
ddala nti okwolekera kwa ffeesi oba omugoongo bisukka 45° okuva mu Qiblah. Abantu 
abasiinga tebamanyi kulamula kuno. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


120 


W.C. jitunuze ewatuufu 

Bweba ng’etunula wafu, W.C y’ewaka jitunuze ewatuufu. Engeru esingayo obwangu kwe 
kuteeka W.C ng’etunula ango 90 okuva mu Qiblah, i.e. ffeesi gyetunuzibwa nga Salaam 
etoolebwa mu Salah. Abaziimbi batera okwagala okunyumisa wamu n’okunyiriza 
omuziimbo, naye tebafaayo ku kutunula kwa mu Qiblah. Abasiraamu balina okwagala 
obulungi bwa Akhirat okusinga obulungi obutagasa ow’amayumba gabwe. 

Kuch naykiyan kama lay jald aakhirat bana lay 
Bhai nahin bharosah hay koi zindagi ka 

Okuvvunnula: Kolayo emirimu emirungi egimu okulungiya Akhirat yo. Tolwaawo yadde 
kubanga obulamu tebuyinza kwesigika. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 185) 

Embeera za Sunnah ttaano ez’okufuna Ghusl 

Kiri Sunnah okufuna Ghusl ku (1) Lw’okutaano (2) Eid-ul-Fitr (3) Eid-ul-Adha (4) 
olunaku lwa ‘Arafah (9 th Zul-Hijja-til-Haraam) (5) nga tonnaba lwambala Ihram. 

(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. l,pp. 16) 


Ghusl mu nkuba 

Okufuna Ghusl mu maaso g’abantu nga Satr tebikkiddwa kiri Haraam. Bwoba 
ng’onaaba mu nkuba etc., wesibe olugoye olukwaafu ku mpale etc. rangi y’eddiba 
ly’omubiri ereme kulabika newankubadde nga empale zikutte ku mubiri olw’okutoba. 

Kiri kitya okutunulira omuntu ayambadde ngoye ezimukwaata ennyo? 

Omuntu bwaaba ng’ayambadde olugoye oluzitowa nga anaaba ku lubalama ly’enyanja, 
ku mugga oba mu nkuba etc., naye nga engoye ze zekutte ku mubirigwe olw’okutoba 
oba embuyaga ey’amaanyi, nekirabisa enkula y’ekitundu kya Satr kyonna okugeza nga 
obwetoroovu bw’ebisambi, olwo nno tekikkirizibwa eri abalala okutunulira ekitundu 
ekyo. Okulamula kwekumu okukola ku kulaba ekitundu kya Satr ekirabikira ddala 
ng’omuntu ayambadde engoye ezimukwaata ennyo. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


121 


Eby’okwegendereza ng’ofuna Ghusl nga toyambadde 

Fuba okulaba nti ffeesi yo oba omugoongo tebitunudde mu Qiblah ng’ofuna Ghusl 
wekka mu kinaabiro oba nga oli bwerere oba nga oyambadde empale etc. nga zekwaata 
ku mubiri, neziraga rangi w’episambi etc. 

Eky’okwegendereza ng’ofuna Ghusl nga okozesa bbaketi 

Bwoba nga ofuna Ghusl nga okozesa bbaketi, bbaketi eyo giteeke ku katebe etc. amtode 
g’amazzi galeme kugwa mu bbaketi eyo. Ekikopo ekikozesebwa mu kufuna Ghusl 
tokiteeka wansi ku ttaka. 

Ba nnakyaalo bonna baali basaze ebirevu ne babimalako 

Madani Qafilah emu eyagazisa Sunnah ey’ennaku 30 yatuuka mu Masjid emu mu kyaalo 
ekiri mu disitulikiti ya Dadu (Bab-ul-Islam, Sindh). Tewaaliwo Muazzin mu Masjid eyo. 
Nolw’ekyo, abatambuze ba Qafilah eyo baayita Azan. Mu kiseera kya Jama’at, abantu 
batono bajja mu Masjid nebagamba, ‘Tubasaba mukulembere Jama’at eno kubanga 
tewali Jama’at eyimirizibwa wano. Abantu basaala Salah bokka na bokka kubanga 
abasajja bonna mu kyaalo kino baasalako ebirevu byonna ne babimalako era tebasobola 
kukulemebera Jama’at.’ 

Okugenda mu Masjid kiri Wajib 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Ekyafaayo ekyo waggulu kirimu essomo gyetuli. 
Okwaagala ensi eno yensibuko y’ebibi byonna. Abatuuze beremesa okugenda mu masjid 
kubanga baali bebbinkidde mu mirimu gyabwe egy’ensi, nebaleka Masjid nga nkalu era 
nga tebajigendamu. Jjukira nti kiri Wajib eri abasiraamu okusigala nga bagenda mu 
Masjid ey’ekitundu kyabwe. Wano wanyonyoddwa ekibuuzo n’ennyanukulwa ebijjidwa 
okuva mu kitabo ekiyitibwa Fatawa Razawiyyah ebikwaata ku Masjid eyaziimbibwa 
n’essente eza Halal ezaali ez’abantu abaali banywa nebaguvaako era nebenenya okuva ku 
kunywa. 

Mu kwanukula, A’la Hadrat, mukulembeze wa ba Ahl-e-Sunnah, Maulana Shah Imam 
Ahmad Raza Khan yagamba ku lupapula 125 olw’omuvumbo ogwa 8 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


122 


ogw’ekitabo Fatawa Razawiyyah: Masjid eyo ezimbiddwa abantu abo nga bamaze 
okwenenya n’essente eza Halal ebeera Masjid yennyini mu Shari’ah. Tekikoma 
kukubeera nti kikkirizibwa eri abantu okusaaliramu Salah wabula ate kiri Wajib eri abo 
abawangaala okumpi ne Masjid eyo okusigala nga bajigendamu. Kyetagisa nnyo 
okutegekera Azan, Iqamah 1 , Jama’at 2 ne Imamat 3 ez’ebiseera ebitaano byonna. 
Bwebatakola batyo, bonna bakozi ba bibi. Abao abaziyiza Salah okusaalibwa mu Masjid 
eyo bajja kubeera balyazamaanyi nnyo nga bwekilangiriddwa Allah Js-sA mu Quran 
Entukuvu: 


u 


^ Q d j - l . ^ 1 Alii -kb ^ 




Ate ani asinga okulyazamaanya okusinga oyo aziyiza einnya lya Allah 
okwogerwa mu mizigiti, ate ng’alubirira ku gimenya/kugyonoona? 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 1, Surah ATBaqarah, Ayah 114) 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 8, pp. 125) 


Masjid mu nsiko 

Abaagaalwa ab’oluganda abasiraamu! Kambabulire nti Masjid eyo etereddwa mu 
kitundu ekyewala nga kyeyawuliridde awatali musiraamu yenna awangalayo amazima 
tetwalibwa nga Masjid. Ng’ayanukula ekibuuzo, A’la Hadrat, leader of Ahl-e-Sunnah, 
Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan -A kk? yagamba ku lupapula 505 

olw’omuvuumbo gwa 16 ogw’ekitabo Fatawa Razawiyyah: Bwekiba nga kikakafu nti 
ekifo tekijja kubeeramu bantu, era nga Masjid tejja kukozesebwa, olwo nno teyinza 
kutwalibwa nga Masjid. Amataffaali ago n’ebintu ebirala [eby’ekizimbe ekyo ekizim 
biddwa mu nsiko] bisobola okukozesabwa okuziimba Masjid endala yonna. Kiwandi 
kiddwa mu kitabo ‘Aalamgiri, ‘Omuntu bwaba nga aziimbye Masjid mu nsiko oba mu 
kifo ekisuliriddwa oba ekitaliimu bantu, olwo tejja kutwalibwa nga Masjid kubanga 
tekyetagisa kuteeka Masjid mu kifo nga ekyo.’ (Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 320) 

1 Okwogera ebigambo ebigereke mu ngeri ensengeke okutegeeza abatu abaliwo era nga betegese okusaala Salah 
y’awamu nti balina okuyimirira okusaala Salah y’awamu. 

2 Salah ey’awamu 

3 Ekikolwa ky’okukulembera Salah y’awamu. 


www.dawateislami.net 




Okukowoola eri Obulongoofu 


123 


Karayn Masjidayn jo bhi aabacl Maula 
Tit rakh us Musalman ko shaad Maula 


Okuwunnula: Owange Katonda wange Omusukkulumu! Sigaza omusiraamu nga musanyuju 
oyo asigala ng’agenda mu Masjid era nateeka abalala okugendamu. 




9 Abatali basiraamu basiramuka 

Abaagalwa ab’oluganda abasiraamu! Dawat-e-Islami - ekibiina eky’ensi yonna ekitali 
kya byabufuzi ekisomesa Quran ne Sunnah - kiyayana okusasanya okukowola eri 
obulongoofu mu ni yonna. Jangu wano okyegatteko. Bwewakwata ku ‘Mbeera ya 
Madani’ ojja kwagazibwa welongoose ggwe ssekinoomu era n’abantu b’esni zonna. 
Kolera ku Madani In’amaat okusobola okwelongoosa ate tambula ne Madani Qafilah 
okusobola okulongoosa abantu b’esni zonna. Wano waliwo ekyafaayo kya Madani 
eky’okukwagazisa (emirimu gya Madani). Madani Qafilah eyagazisa Sunnah ey’ennaku 
3 ey’abaagazi ba Rasool yagenda mu Tando Adam okuva mu Hyderabad, ekibuga 
ekimanyiddwa ennyo mu Bab-ul-Islam (Sindh). Ku lunaku olw’okusatu olwa Qafilah 
eyo, omuntu eyali tamnyiddwa yajja nalaga okwagala kwe okw’okusisinkana Ameer wa 
Qafilah eyo. Bwebasisinkanira ewabweeru wa Masjid, yeyanjula ng’atali musiraamuera 
nasiima nnyo obusiraamu. 

W Oluvannyuma lw’akaseera katono, yasiramuka era nagamba, ‘Mbasaba 
mujje ewaka wange muyite na ba ffamire yange basiramuke.’ Nolw’ekyo, ab’oluganda 
absiraamu aba Qafilah bagenda ewaka we nebakubiriza aba ffamire ye bayingire 
obusiraamu. j3lasJT! Ku lw’emikisa gya Qafilah eyo, bonna aba ffamire ye mwenda 
baasiramuka. Ameer wa Qafilah yabuuza abo basiraamu abapya, ‘Bwemwasanyulwa 
obusiraamu, kulwaaki mwalwaawo okubuyingira?’ Yamuddamu, ‘Obusiraamu obwaali 
bunsanyudde bwaali buli mu bitabo byokka. Nasanga enneyisa y’abasiraamu ba leero 
nga nkalu. Bwennalabye Madani Qafilah yammwe, nasikiddwa gyemuli. Mbadde ndaba 
emirimu gyammwe okumala ennaku ssatu. Nga mu kakkanya amaaso gamwe wansi, ne 
musisinkana abalala n’akamweenyo ku ffeesi, engoye enjeru, ekitambaala eky’ekiragala 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


124 


ku mutwe, Noor ku ffeesi byonna binsanyuddwa. Enneyisa yammwe eraga empisa 
z’obusiraamu entuufu, ewandikiddwa mu bitabi, era ekyo nekinkubiriza okusiramuka.’ 

j«j£. aJj 3^41! Mu kiseera ky’okuwandiika ekyafaayo kino, oyo omusiraamu omuoya 
awereza nga Muazzin mu Masjid emu. Akowoola n’abasiraamu eri Salah era abatusaako 
okukowoola eri obulongoofu. Abaana be nabo bali mu kuyiga Quran Entukuvu mu 
Madrasa-tul-Madinah emu eya Dawat-e-Islami. 

Aaiye ‘acishiqeen, mil kay tabligh-e-Deen 
Kafiraun ko karayn, Qafilay mayn chalo 
Kafir aa jayain gey, rah-e-Haq payain gey 
AlfeLio’i Chalayn, Qafilay mayn chalo 
Kufr ka sar jhukay, Deen ka danka bajay 
•dJldLacd Chalayn, Qafilay mayn chalo 


Okuvvunnula: Abaange abaagazi! Ffenna katutambulire wamu ne Madani Qafilah era 
tubulirire abatali basiraamu ku busiraamu. •dute'C-a ai, Abatakkiriza bajja kujja era 
basnage ekkubo ettuufu. Ffenna katutambulire wamu ne Madani Qafilah. Obutakkiriza bujja 
kuwangulwa obusiraamu. Ffenna katutambulire wamu ne Madani Qafilah. 


jui ail! 



Emikisa egyewunyisa egya Madani Qafilah 

Nga emikisa gya Madani Qafila gyewunyisa nnyo! Ab’oluganda abasiraamu 
abasajja bonna balina okufuna omukisa okutambula ne Qafilah emu ey’ennaku ssatu 
buli mweezi n’ennaku 30 ezeddiringana buli mwaaka mu kinywi ky’abaagazi ba Rasool. 
Ekyafaayo kya Madani ekyo waggulu ekizza obujja obukkiriza era ekisanyusa kinyonyola 
engeri abatali basiraamu mwenda bwebafuna omukisa ogw’ekitangala ekituufu 
eky’obusiraamu. Mazima abo abasiraamu besiimye nnyo abalungamya abatali 
basiraamu eri ekitangaala ky’obusiraamu okuva mu kizikiza ky’obutakkiriza era 
nebakubiriza abasiraamu abakozi b’ebibi okuva ku bibi era nebakyuusa ekikoola ekipya, 
nebagoberera Sunnah mu bulamu bwabwe. 


www.dawateislami.net 



Okukowoola eri Obulongoofu 


125 


Owange Mukama wa Mustafa (JTusonyiwe nga tetubaliddwa. Tufuule ababulirizi 
aba mazima aba Sunnah era tuwe omukisa ogw’okutambula ne Madani Qafilah mu 
kuddiringana. Tusobozese okukolera ku Madani In’amaat n’okukubiriza abalala 
okuzikolerako. 

Na nayki ki da 'wat mayn susti ho mujh say 
Bana shaaiq-e-Qafilah Ya Ilahi 

Okuvvunnula: Ya Allah JmW Nsaba ntambule ne Madani Qafilah nga ngiyayanira era 
ntuuse okukowoola eri obulongoofu n’amaanyi amanyweevu. (Wasail-e-Bakhshish, pp. 85) 


jQJ. jli: alii 


s ( ^ 9 ^ i 

4i o\£ 


www.dawateislami.net 



126 


Table of Contents 

E Duwa Y’okusoma Ekitabo .iii 

E ntaandikwa .iv 

Okusaba kwa ‘Attar. vi 

Du’a ya Attar. vii 

E bigendererwa 23 eby’okusoma ekitabo kino .viii 

Page of Notes .x 

Okuicowoola eri Obulongoofu.1 

Ijtima’ y’okusonyiyizibwa.1 

Ebirungi bisatu eby’okugenda mu Masjid.1 

Allah talina gweyesigamirako.3 

Ekiragiro kya Quran ‘ek’okukowoola eri obulongoofu’.4 

Buli omu alina okukowoola eri obulongoofu okusinziira ku buzobozi bwe.4 

Buli omu mubuulirizi.5 

Ekikolwa ekigasa abalala kyekisiimibwa.5 

Okwejjusa obulamu obujjude ebibi.6 

Eddagala ly’ebibi.7 

Lya, nnywa era ojaganye.9 

Ensonga esanyusa ey’okukyaawa ensi.10 

Obusiraamu - mu linnya lyokka.11 

Abasiraamu - mu mannya gokka.11 

Omubbi w’essaanda yawulira eddoboozi okuva mu Ghayb.12 

Abatali basiraamu batukoppa?.13 

Omwagazi atawangula.14 

Obubi obw’obwagazi obutakkirizibwa.16 

Sayyiduna Yusuf f'ADl fXt- yali alcumiddwa okuva ku bwagazi obutakkirizibwa.17 

Abaagazi abassiru balcyaamu ddala.18 

Omusomo gwa Imam Awza’ee ogukwaata emitima.19 


www.dawateislami.net 





























Okukowoola eri Obulongoofu 


127 


Olcwanjula Imam Awza’ee mu bufunze. 

Emikisa mu kirooto. 

Ekyewunyisa mu kiseera lcy’okufa. 

Omunywi yafuuka Muazzin. 

Ebibonerezo eby’ebibi ebinnyonnyoddwa mu kyafaayo ekyo waggulu 

Abakozi bawe emmere n’engoye ebiringa ebibyo. 

Okwejjusa okunene n’okusasula kwakwo. 

Sayyiduna Abu Zar Ghifari ill I yali mulongoofu nnyo. 

Obunyweevu bwa Sayyiduna Abu Zar Ghifari ill' Cs^j . 

Ensolo etiisa ejja kujja kumpi n’olunaku lw’enkomerero. 

Ekisolo ekya ffeesi ey’enjawulo kumpi n’olunaku lw’enkomerero. 

Oyo yenna akaaba ajja kuyingira ejannah. 

Omwaana akwaasa ensaalwa. 

Nabi Omutukuvu yakowoola eri obulongoofu kumpi n’entaana... 

Sayyiduna ‘Usman-e-Ghani yakaab ang’alabye entaana. 

Entaana eyinza okubeera ennimiro oba omuliro. 

Okuwubaala mu ntaana. 

Temulimbibwa buvubuka bwamwe. 

‘Qalb-e-Saleem’ kye kki?. 

Okwagala ebitaano n’obubuyabuya ku bitaano. 

Okwenenya okuva ku nyimba ne myuziki. 

Okukaaba n’okutya kwa Katonda ng’okowoola eri obulongoofu. 

Kaaba bwoba ng’olabye omulala ng’akaaba. 

Omuntu eyeraga yakyasinze obussiru. 

Emirimu gijja kwononebwa. 

Omirumu og’okweraga tegukkirizibwa. 

Ejannah eri Haraam eri oyo eyeraga. 

Eky’okulabirako eky’okwerega. 


21 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

26 
26 

27 

28 
28 

30 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

41 
41 


www.dawateislami.net 































Okukowoola eri Obulongoofu 


128 


Amakulu ga Riya [okweraga].42 

EBY’OKULABIRAKO 80 EBY’OKWERAGA .42 

Eby’okulabirako 11 eby’okweraga mu Salah.42 

Eby’okuabiralco 18 eby’okweraga mu babulirizi.43 

Eby’okulabirako 16 mu basomi n’abawulirizi ba Na’at (Qaswiidah).46 

Eby’okulabirako 3 eri abo abawaayo essente mu kkubo lya Katondo.48 

Ebyokulabirako 32 eby’olweraga eby’enjawulo.48 

Fumitiriza ku by’okulabirako ebyo waggulu ng’olowooza ku makulu g’okweraga.52 

Okulambulula olcusaana okukwaata ku by’okulabirako eby’okweraga.53 

Tya ekibonerezo ky’okweraga.53 

Obubonero bw’okweraga.54 

Okweyogerako ng’eyevunaana mu maaso g’abantu nakwo kuba kweraga.55 

Tobuuza ku Sawm (Okusiiba).55 

Abalala nabo bamanyise ku Sawm bwekiba nga kisaana.55 

Okugula ebintu ng’owanyisamu obulongoofu.56 

Abo ab’amazima bewala okweraga.56 

Nonyereza okweraga.57 

Emmikisa egy’okwenenya okuva ku kweraga.57 

Jjanjaba obulwadde bw’okweraga.58 

Envummula 10 ez’okweraga.58 

1. Funa obuyambi okuva ewa Allah j«5*- ng’okola Du’a.58 

2. Tobeera mubuyabuya ku bubenje obw’okweraga.59 

Eky’okulabirako eky’omuntu eyeraga.60 

3. Jjawo ebireeta okweraga.61 

(1) Okwaagala ettutumu.61 

Kola Fikr-e-Madinah bwooti.62 

Okwaagala okuwaanibwa mu bukyaamu kiri Haraam.62 

(2) Okutya okuvunaanwa.63 

(3) Omulugube gw’ebyobugagga.63 

4. Teekawo obw’amazima (ikhlaas) mu mirimu gyo.64 

Tewali mpeera awatali bwamazima (ikhlaas).64 


www.dawateislami.net 


































Okukowoola eri Obulongoofu 


129 


Allah jiiyb ateeka emirimu gy’abantu ab’amazima (ikhlaas) okumanyibwa.65 

Omuntu ow’amazima (ikhlaas).66 

5. Kuuma ebigendererwa.66 

Amakulu ga Niyyat [ekigendererwa].67 

Ebigambo musaanvu ebya Mustafa Omwaagalwa (§§|s.67 

6. Wewale okukemebwa sitaani ng’osiinza.68 

Okwewala ebikemo bya sitaani ng’osiinza.68 

7. Kola emirimu gyo emirungi mu ngeri y’emu wadde oli wekka oba n’abantu.70 

Imam alina okusigala ng’agoberera amateeka g’okwatula ne mu Sirri Salah nazo.70 

8. Kweeka emirimu gyo emirungi.71 

Omulimu ogukwekeddwa gwegusinga okwagalibwa.72 

Embeera omulimu bweguyinza okulagibwa.72 

Obuwombeefu obwa waggulu.72 

Eddoboozi okuva mu bub makubo ga Basra.72 

Okweraga ku mirimu egitakoleddwa.73 

9. Sigala mu kinywi ky’abantu abalongoofu bokka.73 

Eby’okulabirako ebiraga engeri okwekuuma mu kinywi ky’abalongoofu bwekireterawo 

emigaso.74 

Ebiretebwa ekinywi ekirungi n’ekibi.75 

Embeera ya Madani eya Dawat-e-Islami.75 

Okuwona obulwadde bw’omutima n’ennyindo.76 

Okujjanjaba obulwadde bw’omutima ng’okozesa ensigo z’enteende ya ‘Ajwah.77 

Madani In’amaat.78 

Amawulirer amalungi eri abo abakolera ku Madani In’amaat.79 

10. Wetekemu omuze ogw’okusoma Wazaaif*.80 

Kiki eky’okukola bwewaba nga tewali buweweevu newankubadde ng’obujjanjabi bufuniddwa? 81 

Amakulu g’okusiinza.82 

Buli mulimu ogukolebwa okusanyusa Katonda kubeera kusinza.83 

Obulombolombo obw’okukkiriza kw’omulimu.83 

Buli mulimu gulamulwa olw’ekigendererwa.84 

Ebigambo bisatu ebya Mustafa ebikwaata ku bigendererwa ebirungi.84 

Ekikendererwa kye kki?.85 

Ekigendererwa ekirungi kifuula ekikolwa kya Mubah okubeera okusiinza.85 


www.dawateislami.net 



































Okukowoola eri Obulongoofu 


130 


Abao abatakola bigendererwa birungi eby’ebikolwa bya Mubah bafiirwa.86 

Okunokola okutangaaza ku bigendererwa.86 

1. Ente etaali ya buliggyo.88 

2. Omubissi gw’ekikajjo ogwaali guwooma era nga gunnyogoga.88 

Fatwa ey’okumanya okungi ekwaata ku kigendererwa.89 

Ani alina omukisa okubeera n’ebigendererwa ebirungi?.90 

Ebigendererwa nga tonnaba na kugenda mu kabuyonjo.91 

Abasiraamu b’edda baali basoma okumanya kw’ebigendererwa (Niyyah).92 

Omusiinzi mu mpuku.92 

Ekyafaayo ekinyuma eky’okusonyiyizibwa olw’ekigendererwa.92 

Okukola ebigendererwa- omulimu omuzibu.92 

Okukendeera kw’ebyengera bya Kahirah olw’ebyengera by’oku nsi.93 

Ebigendererwa by’okusiiga akawoowo.93 

Okulaba Niyyah embi ez’okusiiga akawoowo.95 

Emikisa gya Niyyah ey’okutambula ne Madani Qafilah.95 

Okusooka okwambala engato ya ddiyo kiri Sunnah.97 

Ebigendererwa by’okwambala engatto.98 

Ekidomola kyakyuka ne kitunula mu Qiblah.99 

Okwefananyiriza ekirungi kirungi.99 

Emibuli bya Madani 7 ebikwaata ku kwambala engatto.100 

Ekibuuzo eri Ala Hadrat.102 

Okwanukula okuva ku Ala Hadrat.102 

Okunyonyola ‘engamiya emyuufu.103 

Niyyah 41ez’okutambula ne Madani Qafilah.104 

Obwawufu bwa Ummah y’obusiraamu.108 

dl ili-l Twesiimye.108 

Amakulu ga ^ ^ j .109 

Abasiraamu abasinga obungi tebakolera ku busiraamu.110 

Kiki abakozi b’ebibi kyebaletera abalala.110 

Masjid enzigale.Ill 

Okuyayana okwewunyisa okw’abasiraamu ab’edda mu kugenda mu Masjid.Ill 

Okuyayana okwewunyisa eri okusaala Salah ne Jama’at.112 

Omusajja omukadde yatandika okukaaba.113 


www.dawateislami.net 




































Okukowoola eri Obulongoofu 


131 


Kiki ekirina okusokerwako okuyiga?.114 

ENGERI Y’OKUFUNA GHUSL (HANAFl) .116 

Faraaid ssatu eza Ghusl.117 

1. Okunyummunguluza mu kamwa.117 

2. Okufeesa amazzi mu nnyiindo.118 

3. Okuyiwa amazzi ku mubiri gwonna ogulabwa.118 

Engeri ey’okufuna Ghusl mu mazzi agakulukuta.118 

Ennamula ya ‘shower’ yemu ng’amazzi agakulukuta.119 

Eby’okwegendereza ng’okozesa ‘shower’.119 

W.C. jitunuze ewatuufu.120 

Embeera za Sunnah ttaano ez’okufuna Ghusl.120 

Ghusl mu nkuba.120 

Kiri kitya okutunulira omuntu ayambadde ngoye ezimukwaata ennyo?.120 

Eby’okwegendereza ng’ofuna Ghusl nga toyambadde.121 

Eky’okwegendereza ng’ofuna Ghusl nga okozesa bbaketi.121 

Ba nnakyaalo bonna baali basaze ebirevu ne babimalako.121 

Okugenda mu Masjid kiri Wajib.121 

Masjid mu nsiko.122 

9 Abatali basiraamu basiramuka.123 

Emikisa egyewunyisa egya Madani Qafilah.124 


www.dawateislami.net 























